
This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 

at http : //books . google . com/| 



Digitized by 



Google 



Digitized by 



Google 



Digitized by 



Google 



Digitized by 



Google 



Tíðindi 

prcstafélagsins í hinu forna 
Hólastifíi. 



^oy 



Útgefandi: 

Frb. Steinsson. 

i « e> 1g iÍ gr <M 



AKUREYRI 

Prentsmiðja Bjarnar Jónssonar 
1899 



Digitized by 



»— 1 



Kostar innheft í kápu 50 aura. 



Digitized by 



Google 



Tíðindi 



frá 

„Félagi presta i hinn forna Hólastiftf 

1899. 

— ^oy — 

Útgefaudi: 

Frb. Steinsson 



Akureyri. 

Prentuð í prentsmiðju BjÖrns JónBSonar. 
1899. 



Digitized by 



Google 



Sca^ J6 3sT. +o 



HARVARD COU€OE UBRARY 

IN MEMORY OF 

WILLIAM HENRY SCHOFIELD 

APRIL 6, 1931 



Digitized by 



Google 



Fundargjðrð 

prestafundarins á Akureyri, er haldinn var 2G.— 27. júní 1899. 1 ) 



Árið 1899, mánudaginn 26. júní, var almennur presta- 
fundur fyrir Húnavatns- Skagafjarðar- Eyafjarðar- og Suður- 
í>ingeyarprófastsdæmi haldinn á Akureyri, samkvæmt fundar- 
boði frá Hjörleifi prófasti Einarssyni. 

A fundinum mættu þessir prestarf 
Úr Húnavatnsprófastsdæmi : 

1. Séra Hjörleifur Einarsson, r. Dbr, 

2. — Björn L. Blöndal. 

3. — Eyólfur Kolbeins Éyólfason. 
Úr Skagafjarðarprófastsdæmi: 

4. Séra Zóphonías Halldórsson. 

5. — Sigfús Jónsson. 

6. — Björn Jónsson. 

1) Fundur sá, er hér er frá skýrt, fraœ fór samkvæmt því, er á- 
kveðið vár á fundi þeim, er haldinn var á Sauðárkróki 8. — 9. 
júnímán. í fyrra (sbr. „Verði ljós u 7. bl. f. á.). Lög félagsins, 
sem þessi skýrsla bendir til, voru samin þá, en endurskoðuð nú, 
og félaginu nafn gefið (eftir tillogu ein$ fundarm. , sra. Matth.) 
og kallað „Félag presta í hinu forna Hólastifti"; mætti að vísu 
enginn úr Norður-^ingcyarprófastsdæmi, en fundurinn þóttist 
hafa nóga vissu fyrir, að prestar þess héraðs mundu fúslega 
vilja fyUa hópiun. 

Séra Jljörleifur Einarsson prófastur Húnvetninga hóf fyrst- 
ur allra skriflega máls á stofnun slíkra fundarhalda, f n prófast- 
amir í Eyafirði og Skagafirði, scm prívat höfðu sömu ósk í 
huga, tóku óðara í sama streng, og boðuðu með hinum fyrst 
xiefnda prófasti til beggja hinna höldnu fuuda. 



Digitized by 



Google 



2 

Úr Eyafjarðarprófastsdæmi : 

7. SéraEunil Guðmundsson. 

8. — Tómas Hallgrímsson. 

9. — Kristján E. fórarinsson. 

10. — Theódór Jónsson. 

11. — Davíð Guðmundsson, r, Dbr 

12. — Matthías Jochumsson. 

13. — Jdnas Jónasson. 
J4. — Jakob Björnsson. 

15. — Pétur Guðm.ss. (past. emer.) 
Úr Suður-fingeyarprófastsdæmi : 

16. Séra Björn Björnsson (aðstprest.) 
Í7. — Magnús Jdnsson. 

18. — Einar Pálsson. 

19. — Sigtryggur Guðlaugsson. 

20. — Helgi Hjálmarsson. 

21. — Benedikt Kristjánsson. 

22. — Árni Jónsson. 

Kl. 10 V* árdegis gengu fundarmenn í kirkju, og flutti 
Jónas próf. Jónasson snjalla og kröftuga prédikun út af orð- 
um Páls postula í I. Kor. 1., 17.— 25. 

Að því búnu gengu menn í fundarhús Good Templara, 
þar sem séra Matthías bauð fundarmenn velkomna á þá leið : 

1. í nafni og umboði þess guðlega, sem ekki er dautt og 
með lögum felt i hinu forna Hólaumdæmi, (o: kristilegur andi 
og manndómur og frelsi í oss, eðaguðs ríkis neistinn). 

2. í nafni og umboði tímans. Stefnurnar tvær, íhalds- og 
framsóknarstofna; báðarágætar; enöfgar liggja nærri. Prest- 
arnir eigi að sameina báðar, eftir anda Krists. 

3. 1 nafni siðbótar í voru landi. Alt mjög á reiki, eink- 
um í breytni þjóðarinnar, Ræðumaður heimtaði prédikun 
kristidómsins í nýrri lífsbreytni, og setti sem hinn fremsta 
sáluhjálparlærdóm orðin : Hafðu Guð fyrir augum, og stund- 
aðu kristilega breytni, 

Síðan ffekst aldursforseti Hjörleifur próf. Einarsson fyrir 



Digitized by 



Google 



forsetakosningu, og var fv. prdf. Davið Guðnaundsson kosinn 
með 14 atkvæðum. Tók hann sér fyrir skrifara séra Árna 
Jónsson og séra Björn Blöndal. Samkvæmt framlagðri dag- 
skrá var tekið fyrir : 

1, Messur og messnfÖlK 

Prófastur Hjörleifur Einarsson var framsögumaður þessa 
máls, og flutti um það langa ræðu skriflega. »Sannleikurinn 
sá, að það hefir verið og er enn stórhneixli í vorri íslenzku 
kirkju, bvað títt það er, að messuföll verði í flestum kirkjum 
landsins. fetta sýna skýrslurnar. Langtíðasta orsökin talin: 
»Folk kom ekki«, eða »Enginn kom.« En aðalorsökin mun 
vera trúardeyfð, skortur á trú og kærleika. J>etta er fyrsta 
og stærsta málið á dagskrá vorri. Oss ber að sameinast í 
þessum brennandi miðpunkti: »Vér elskum ekki Guðs ríki 
á jörðunni, nema vér elskum vora eigin þjóðkirkju, og vér 
elskum ekki vora ísl. kirkju, nema vér elskum^bræður vora 
og systur eftir holdinu«. 

Tók þá séra Matthías til máls. Lagði einkum áherzl- 
una á, að söfnuðirnir þyrftu að hafa þá kennimenn, sem 
samsvöruðu kröfum tímans. J>að væri sá rauði þráður, að 
boða Krist í tíma og í ótíma eftir sönnu þörf tímans. 

Séra Kristján Eldjárn hcldur, að ástandinu sé lýst 
nokkuð svart. 

Séra Björn Björnsson álftur, að meira sé að gæta 
þess, ef kirkjur eru vel sóttar, þótt það sé eigi nema annan 
hvorn sunnudag, heldur en hitt, að messur séu tíðar, ef ör- 
fáir eru viðstaddir. 

Séra Eyólfur Kolbeins: Fanst séra Hjörleifur hafa 
gjört nokkuð mikið úr því, hvað messur séu fáar, ef þær að 
eins væru Qölmennar; telur hluttöku safnaðarins alt of litla, 
einkum það, hversu fáir taki þátt í guðsþjónustunni, enda 
þótt margir séu viðstaddir. Fyrsta sporið til þess að bæta 
kirkjuræknina sé því það, að fá söfnuðina til að taka meiri 
þátt en áður í guðsþjónustunni, sérstaklega með því að hafa 
með sér sálmabækur. 



Digitized by 



Google 



Séra Benedikt Kristjánsson: Kvaðstgeigi vilja 
jnæla því b<St, hvernig kirkjur séu nú sóttar. En þótt nú 
séu færri en fyr, sem sæki kirkjuna, þá muni þ<5 þessir fáu 
fara af innri hvöt. Upplýsingu safnaðanna fleygi fram, og 
þess vegna sé meira heimtað af prestunum en áður var, til 
þess að fullnægja þörfum safnaðanna. Hefir von um, að á- 
standið í þessu efni sé að batna og batni áfram. 

Séra Emil: Sammála séra Benedikt. Álítur að eigi 
megi dæma kirkjuræknina eftir messuskýrslum og messuföll- 
um eingöngu. 

Séra Matthías: Aldarhátturinn sé, að lifa mest á 
skemtunum, þar sem þær fáist. J>ess vegna sé svo mikill 
ys og þys á sunnudögunum á sumrin, því það sé eini dag- 
urinn, er fólk hafi frjálsan. 

Séra Sigtryggur Guðlaugsson: Söfnuðurinn kem- 
ur fyrst og fremst saman í kirkjunni til þess, að nálgast Guð 
með lofgjönf og bæn, en eigi eingöngu til þess, að fá allt 
bjá prestinum. Aðalumbótin hlýtur að vera, að sú lifandi 
longun vakni hjá hverjum einum, að vera sem mest samein- 
aður Guði sínum. Við vonum, að umbæturnar komi, en 
þurfum starfandi og sterka menn, til að framfylgja þeim. 

Séra Eyólfur svarar. 

Séra Matthías eins. 

Séra Zóphonías: Eitt höfuðatriðið í umbótunum hlýt- 
ur að vera það, að innra, andlegt, lifandi trúarlíf vakni hjá 
söfnuðunum. £>að er mikið áfátt í þessari grein. Prestarnir 
eiga að leggja krafta sína fram að umbótum í kirkjurækni, 
og lögunin á einkum að stefna að hinu innra lífi, trúarlífinu. 

Séra Benedikt svarar nokkrum orðum. 

Séra Helgi álítur, að fundurinn geti eigi borið fram 
neina tillögu um þetta mál, og færði ástæður fyrir því. 

Séra Árni Jónsson talaði nokkur orð. Kvaðþaðsína 
reynslu nú á síðari árum, að fólk komi eigi Qölmennt og með 
áhuga til kirkjunnar, nema á hátíðum, við barnafermingar og 
við jarðarfarir. 



Digitized by 



Google 



Séra Björn Bjömsson telur bezta ráðið til að efla 
kirkjuræknina, að presturinn tali við fólkið á húsvitjunarferð- 
\im sínum. 

Séra Björn L. Blðndal talaði í sömu átt: Hvetja 
húsráðendur, og að presturinn leggi áherzlu á, að vinna hjðrtu 
safnaðanna. 

Séra Eyólfur Kolbeins stingur upp á, að prestar 
messi alt af, þegar að eins 3 komi. 

Séra Zóphonías tekur fram, að fundurinn verði upp- 
byggilegastur með því móti, að hver og einn komi hrein- 
skilnislega fram, og trúi hver öðrum fyrir málum sínum. 

Séra Ðavíð sammála séra Zóphoníasi um, að prestur- 
inn þurfi að vera með h'fi og sál í sínu verki; presturinn s$ 
i góðu sambandi við söfnuðinn, og leggi stund á kærleikann. 
Yæri æskilegt, að umbæta kirkjur með ofnum. 

Séra Matthías hélt langa ræðu um kirkjusönginn, sem 
þyrfti að lagast, Grallarinn hefði veriðgóður fyrir sinn tíma, 
þá fremur sungið af hjarta en nú; mætti nefna þess roðrg 
dæmi. 

Nú kom séra Magnús í Laufási á fundinn. 

Séra Hjörleifur: Messuföll eru miklu fremur og í 
miklu stærri stýl, en vera ætti. Meining sín sú, að tala sig 
saman um þetta, og finna bróðurleg ráð til umbóta á því. 

Að lokura var samþykt með öllum atkvæðum svo lát- 
andi tillaga. 

»Fundarmenn skuldbinda sig til, að styðja 9em mest 

og bezt að kirkjurækni hver í sínu lagi, og bera sig 

saman f því efni með bréfaskriftura, og sérstaklega leit- 

ast við, að koma því á, að kirkjurnar verði gjörðar svo, 

að ekki verði hætta fyrir beilsu manna að sækja þær, og 

*aðsem flestir hafi með sér sálmabækur í kirkjuna.« 

2. Kröfur luítínians til prestauna. 

Flutningsmaður, Zóphonías Halldórsson, kvaðst 
hafa fundið svo vel til þess, þegar hann var að hugsa um 



Digitized by 



Google 



6 

þetta mál, hversu mikið til þess þarf, að vera góður prestur. 
Umtalsefninu skifti hann í fernt: 

a. Upplýstur timi þarf upplýstan prest. J>ekk- 
ing síns tíma nauðsynleg. Trúr verkamaður þarf sem allra 
bezt að þekkja sinn víngarð, til þess að geta ræktað hann 
rétt og hlúð að jurtunum í honum. Presturinn þarf einkum 
að yera kærleiksríkur; einnig guðhræddur. Fólkið er nú orðið 
mentaðra en fyr, eða að minsta kosti hefir það sjálft það álit 
á sér. J>ess vegna þarf þekking og mentun prestsins að eflast 
og aukast því meir, sem fólkið fræðist. Frestsins andlegi 
sjóndeildarhringur þarf í hverjum söfnuði að vera stærstur. 
Hann þarf að auka þekkingu sfna með lestri góðra bóka og 
íhuga stríð og starf góðra manna. Vér eigum að vaxa í 
vizku; tíminn heimtar það. 

b. Nútíminn er fyrir mörgum tími deyfðar og 
kæruleysis í trúarefnum. £ess vegna þarf presturinn 
að vera áhugamikill í störfum sínum og kappsamur, heitur og 
trúr. Hann má aldrei verða kaldur. Hiti kærleikans 
þarf að koma fram í orðum hans og athöfnum, með öllum 
hans blessunarríku greinum, og er ein umburðarlyndi. 

c. Nútíminn er fyrir mörgum tími efa og van- 
trúar, sem oft kemur af íhugun og rannsóknum. Prestur- 
inn má aldrei gleyma þessum orðum Krists: »Hver, sem 
elskar sannleikann, sá hlýðir minni röddu.« Fresturinn á að 
taka mjúkum höndum á þeim mðnnum, sem eru að leita 
sannleikans; þarf að biðja um meira ljós, en meira ljós 
skín ekki nema inn i eitt hjarta, þ. e. hreint hjarta. Oss má 
ekki furða á því, þ<5 að hugsandi menn finni ýms atriði efa- 
söm i kirkjunnar efnum, Látherska kirkjan leyfir frjálsa 
rannsókn i trúarefnum, rannsókninni fylgir oft ýms efi, og 
svo vilja margir ekki láta hreifa við neinu, er til kemur. — 
Sannleiksþekking er skilyrði fyrir helgun. 

d. Nútíminn er að ýmsu leyti spiltur tírai. En 
þó hefir kristindómurinn aldrei sýnt eins vel og nú sinn skap- 
andi og endurfæðandi kraft. — Hver er prestsins köllun? 



Digitized by 



Google 



Má svara með mörgu móti. Sitt svar: að gjöra þá vitra 
og góða, koma þeim í senrnánast trúar- og kærleikssam- 
band við Guð fyrir Jesúm Krist J>etta eru hinar innri um- 
bætur, og um leið hið erfiðasta verk, miklu meira verk en 
nokkrar ytri umbætur. — Hvernig eigum vér að vinna? Vor 
orð eiga að vera lifandi Guðs orð, sem komi frá g 6 ð u og 
hreinu hjarta, orð, sem miði til þess, að gjðra mennina 
vitrari og betri. Presturinn á og að vinna með eftir- 
dæminu, góðu eftirdæmi. Kenningin og breytnin á að vera 
sameinuð og samvinnandi; þá að eins getur verið von um 
árangur. 

Séra Tómás og séra Mattías flytjaþakkir fyrir þenn- 
an fyrirlestur. 

I>á urðu aQlangar umræður um útgáfu fyrirlestrarins. 

Sóra Mattías kvaðst hafa verið hrífinn af fyrirlestrin- 
um í beztu merkingu: í friði og rósemd. — Datt í hug, að 
fyrirlesturinn kæmi út i «Verði ljós!». Er hræddur um, að 
verði hann sérprentaður, þá útbreiðist hann vart, nema með 
því að útbýta honum gefins. 

Séra Sigtryggur: Fyrirlesturinn vakti tðluverðar atr 
hugasemdir í huga minum, sem miða að því, hvort æskilegt 
værí, að hann væri gefinn út í nafni fundarins, einkum við- 
yíkjandi því, sem talað var um sannleikann. . 

Séra Mattías: Hér er svarað þðrf og þrá manna i 
þessum fyrirlestri. Vér hræðumst vora eigin sannfæring. 
Sannleikann allan fáum vér hér aldrei, en vér fáum þá náð 
að leita hans. 

Séra Arni lýsti yfir að það væri sín skoðun, að sann- 
leikann fyndi hver sanntrúáður maður undir krossi Krists, svo 
sem stæði í þeim sálmi, sem frægastur væri á enskri tungu. 
•Hellubjarg og borgin mín», og í þessum orðum séra Hall- 
gríms Féturssonar: «6egnum Jesú helgast hjarta», etc. 

Séra Hjörleifur kvaðst eigi geta verið samþykkur 
fyrírlestrinum að öllu leyti, einkum viðvíkjandi því, sem taláð* 
var um eftirleitun sannleikans. 



Digitized by 



Google 



8 

Enn urðu langar umræður um útgáfu fyrirlestursins. 
Loks var samþykt með nær öllum atkvæðum, að gefa hann úL 

3. Afstaða presta til bindindishreifinga. 

Flutningsmaður, séra Hjörleifur, flutti um það mál 
skriflega tölu. »Prestarnir geta eigi látið þetta mál afskifta- 
laust. AUur bindindisfélagsskapur stendur á kristilegri rót. 
Ef presturinn fylgist ekki með þessari hreifingu, virðist hann 
vera orðinn á eftir tímanum. Bindindi er nú orðið viður- 
kent sem gott mál. Sterkasti óvinurinn er hófsemin, 
og hún mun valda því, að eigi eru nú þegar allir 
prestar í bindindi. Ef prestum, eins og dæmin sýna, er eigi 
síður hætt við falli, þá hlýtur þeim að vera nauðsyn á, að 
ganga í þennan félagsskap. Eærleikurinn til bræðranna er 
sterkasta aflið í öllum bindindishreifingum. Frestar hafa enn 
tiltölulega fáir tekið þátt í þeim, og vinna þannig eigi, svo 
sem þeim er skylt, að hinu helzta velferðarmáli þjóðar vorrar. 
Enginn mun vilja láta segja um oss prestana það, sem Sören 
Eirkegaard segir: «Meðan prestar eru til, er kristindómur 
ómögulegur.»« 

Séra Björn L. Blöndal lýsti yfir þeirri skoðun sinni, 
áð það sé ekki skylda fyrir prestinn, að vera í bindindi. 
Séra Helgi sál. hefði jafnvel farið svo langt, að segja, að 
strangt bindindi væri ókristileg skoðun. Óheppilegt, að prest- 
ur sé ákafur flokksmaður í ððrum málefnum en þeim, er 
snerta embætti hans, t. d. í pólitík, bindindi o. s. frv. Hins 
vegar sjálfsagt, að prestar styðji bindindishreifinguna með 
orðum og eftirdæmi. 

Séra Björn Björnsson telur orð séra Helga heitins 

misminni. 

Séra Magnús kveðst hafa skrifast á við séra Helgasál. 

um bindindi. 

Séra Zóphonías: Er ekki í neinum vafa um það, að 

réttast sé, að prestarnir styðji bindindbhreifinguna eigi að 

eins með orðum, heldur og í verkinu með sínu eigin eftir- 



Digitized by 



Google 



9 

dæmi. Hofdrykkja hættuleg. Enginn höfdrykkjuroaður mun 
geta sagt : Eg hefi aldrei farið of langt, aldrei drnkkið nema 
í hófi, ætíð mér og ððrum til gagns og gleði. f>að er <$- 
mögulegt, að prédiká bindindi öðrura til verulegs gagns í sfn- 
um eigin sðfnuði, þótt þar sé óregla, ef hann er eigi sjálfur 
í bindindi. Finst ekkert mál í nútimanum grípa meira um 
sig til góðs, en bindindismálið. Of mikil víndrykkja hlýtur 
að standa sönnum kristindómi fyrir þrifum; kom með dæmi 
upp á það. 

Séra Hjörleifur álítur' ekkert mál betra en þetta, ef 
presturinn tekur það að sér, og ber það fram með áhuga, til 
að efla sannan kristindóm. 

Séra Magnús talar um, að bera þetta mál betur fram 
á morgun. 

Séra Kristján vill forðast allar æsingar í þessu máli, 

Séra Matthías: Hefi ætíð verið vinur bindindis og 
hófsemi. Hefi fundið málið öfgakent, eins og það hefir verið 
dregið fram nú. Málinu bezt borgið með því, að það sé 
prédikað með dálítið minni öfgum, með umburðarlyndi og 
sómatilfinningu. 

Séra Helgi: Ef hófdrykkjan er þolanleg, af þvf að vínið 
læknar svo marga, þá mætti segja hið sama um >»opium«. 
En nú er því þó útrýmt úr voru landi, nema sem læknislyfi. 
Af því að svo fáir kunna, svo sem yera ber, með vínið að 
fara, þá er hófdrykkjan skaðleg. 

J>ví næst var samþykt svolátandi tillaga: 

nFundurinn álítur æskilegt, að prestar séu bindindis- 
menn og efli bindindi.« 

I>egar hér var komið, var klukkan orðin 10, og fundi 
því frestað til næsta dags. 

Næsta dag, 27. júní, var fnndur aftur settur kl. 10 ár- 
degis með sðmu fundarmðnnum, og var þá tekið fyrir: 

4 Vínsolubannid. 

Eptir nokkrar umræður um mál þetta, var samþykt af 



Digitized by 



Google 



10 

fundinum með meiri hlut atkvæða, að hann væri samþykkur 
vínsölubanni, og greiddi enginn atkvæði á móti því. 

5« Kjor presta. 

Flutningsmaður, séra Eyólfur Kolbeins, gat þess, að séra 
•lón á Mælifelli hefði átt að vera formælandi. Finst mega 
tala um kröfur prestanna til nútímans. Alt, sem lífsanda 
dregur, hefir 3 kröfur: a) Húsaskjól. Píestar yfir höfuð eigi 
vel settir í því efni, þau hús, sem þeir hafa, als eigi boðleg, 
þeir gcta naumast lifaðíþeim.' b) Fæði. f>að þurfa menn líka. 
Nú er því svo varið, að tekjur eru víða litlar, og gjaldast oft 
seint og með vanskilum. c) Hreifingar. Presturinn þarf að 
hafa hollar hreifingar. En hann hefir þá sérstaklega óhollr 
hreifingu, að þurfa að innheimta tekjur sínar. Landssjóðui 
á að sjá prestum fyrir skýli og fæði og losa þá við innheimt- 
una. 

Séra Hjörleifur. Fyrirkomulagið á bústöðum presta 
er óhæfilegt, með þeim lánskjorum til bygginga, sem prestar 
nú verða að sæta. 

Séra Magnús kvað þá spurningu vaka fyrir sér, hvort 
það efldi sannan kristindóm, að ræða um kjðr presta. Gat 
verið samdóma um bústað prestanna. 

Séra Benedikt lét í ljós, að hann vildi, að landsjóður 
tæki við kirkjujorðunum, og greiddi prestum fost laun. 

Séra Árni áleit, að ef menn vildu koma þessu máli í 
hreifingu, þá myndi heppilegast, að senda áskorun til þings- 
, ins, að setja milliþinganefnd. 

Séra Mattías talaði um mikla rjettaróvissu á tekjum 



Séra Magnús kvaðst eigi þekkja hana. 

Séra £. ítolbeins kemur með dæmi, er sýna óvissu 
um lambsfóður o. 11. 

Séra Magnús kveðst hafa gengið út frá sinni reynslu. 

Séra Hjörleifur vill, að menn haldi sjer betur við 
efnið. 



Digitized by 



Google 



11 

Séra Zophonías: Óþægilegt að prestárriir þurfi sjálfir 
að tala um tekjur sínar(Margir: Hverjir gjöra það þá?). Vill 
að málið sé rætt á þessu stigi í heild sinni, og síöan sett i 
nefnd. 

Séra Björn Björnsson telur málið áríðandibæði fyrir 
presta og söftiuði. Mörg gjöld óviðkunnanleg, t. a. nu fyrir 
barnsskírn. f>ar ætti ekkert fyrir að vera. 

Séra Matthf as kvað siðferðislega hlið vera í þessu máli, 
og hún væri sú, aðprestar þurfi sjálfir að innheimta tekjurnar. 

Séra Zóphonías stingur upp á þriggja manna nefnd. 
f>að samþykt og kosnir: 

Séra Zóphonías Haldórsson, 
séra Benedikt Kristjánsson og 
séra Eyólfur Kolbeins. 

f>á las séra Magnús upp áskorun til alþingis frábind- 
indissameiningu Norðurlands, er fer fram á 400 kr. styrk. 
Óskaði síðan stuðnings manna í þessu málefni, ef hann ferð- 
aðist í þarfir þess, og fékk það góðar undirtektir. 

6. Helgisiðir í kiiiíju og ntan kirlijti. 

Flutningsmaður Zdphonías próf.: í kirkju finnihann 
einkum mjög mikið áfátt við sönginn, að hann sé fyrir Qöldan- 
umdauð »ceremoniaff,ogenginn safnaðarsöngur, enginnsöngur 
afhjarta. En rætt hefir verið í gær um sálmasönginn og 
sálmabækurnar í kirkjuræknismálinu. Prestarnir verði að 
hafa hugfast, að stuðla til, að söngurinn í kirkjunni gætí æ 
meir og meir orðið safnaðarsöngur með 11 fi og anda, svo 
að sofnuðurinn fari ekki, ef unt er, á mis við sáluhjálpleg 
not af þeim hluta guðsþjónustunnar, eins og allur fjöldinn í 
flestum ísl. kirkjum roun fara nú. — £>á væri hið fastaform 
guðsþjónastunnar ; eðlilegt væri að vísu, að fast form væri 
haft fyrir helgisiðunum í kirkjunni, en eigi mætti það gleym- 
ast, að það hefði þann galla, að hætt væri við, að það yrði 
að vana, andlaust og óuppbyggilegt. Hið ytra hefði mikla 
þýðingu fyrir fólkið. Sér virtist, að það hefði verið gott, ef 



Digitized by 



Google 



12 

leyft væri, að breyta stöku sinnum til, En fundurinn gæti 
raunar ekkiveitt neitt slíkt Ieyfi. Eu skoðun sína gæti bann 
sagt um þetta. Spurningin væri nú :: Hvað þarf að laga, og 
hvað getum við lagað? f>að væri helzt kirkjusöngurinn, 
Vildi, að fundurinn sendi áskorun til útgefanda sálmabókar- 
innar, að gefa hana út í handhægara og ódýrara broti, með 
smáu skfru letri. — Minnist eiAnig á, að það væri fallegsið- 
semi, að fólkið gengi í kirkjuna, þegar í messu byrjun, og 
eigi úr henni fyr en uti væri, að öllu sjálfráðu. |>að væri 
ljótur siður, sem hefði víða átt sér stað, og líkl. ætti sér enn 
stað sumstaðar, þótt það væri nær algjörl. aflagt í sínum 
sóknum, að fólk væri sumt að rápa út, meðan presturinn væri 
á stólnum að nauðsynjalausu. Mintist á altarisgöngu að því 
leyti, að honum fanst betur viðeigandl, ef unt væri og þegar 
unt væri, að koma því við, að altarisganga færi- fram við 
ljós að kvöldi dags i sem mestri líkingu við það, er hún 
var innsett, og yfir höfuð vekja »Stemniögu«. Helgisiðir 
utan kirkju. f>arværi einkum að athuga hið mikla veizlu-f 
umstang við jarðarfarir: veitingar með súkkulaði og kaffi, að 
hann eigi talaðí um, ef enn værí sumstaðar veitt brennivín 
við jarðarfarir, sem værí allra mest óhafandi dg lýsti lágum 
hugsunarhætti. 

Séra Emil: Talaðí um kirkjúsöngínn: að menn þyrftu að 
leggja áherzluna á að syngja skýrt. Nú skilst svó lítið af 
því, ðem menn syngja. 

Séra E. Kolbeins: Talaði um húsvitjanir; álítur að 
presturinn ætti að hafa fullorðna fólkið víð húsvitjunargjörð- 
ina, og halda ræðu til heimilisfólksins. 

Séra Tömás talar um þá óreglu, að menn komi með 
svo marga hunda til kirkjunnar. 

Séra Sigtrygguf talaði um sálmasðnginn, að hann 
héfði borið það i»ö fram með góðum árangi-i við sína fyrver- 
andi söfnuði, að menn kæmu með sálmabækur til kirkjunnar. 
Vildi að söfnuðurinn mælti fram trúarjátninguna, eða einhver 
fyrir hans hönd, á undan síðari blessun. Skriftir vildi hann 



Digitized by 



Google 



13 

að frara færu kvöldinu fyrir altariágönguna. Hanii lét þá 
von í Ijós, að erfisdrykkjur færðust úr móð. En annað, sem 
honum virtist óviðeigandi, væri aftur að aukast: að gjöra 
jarðarfarir viðhafnarmiklar með því að skreyta kirkjur o, fl. 
Slíkt gat að eins átt vel við hjónavígslur. 

Séra Árni kom með skrífiega tillögu (er síðar var sam- 
þykt) um, að sálmabókin fengist handhæg og ódýr. Vildi að 
veitingar við jarðarfarir færu engar fram fyr en á eftir. J>á 
gætu þær oft verið nauðsynlegar, þar sem fólk væri langt að 
komið. Hitt væri hörmulegt, þegar mestur tíminn gengi til 
þess að veita kaffi, og svo væri skotist til þess á milli, að 
koma hinum framUðna í grðfina. 

Séra Magnús kvaðst alt af hafa verið móti því, að 
komið væri með ungbörn til kirkju. Minnist þess góða siðar, 
að í sinni æsku hafi fólk hneigt sig, þégar prestur tónaði 
pistil og guðspjall, og nefnt var þar í Jesú nafn, og saknar 
þess, að svo er eigi enn. 

Séra Matthías: »Syngiö nýan söng«, sagði Ðavíð. 
•Syngið nýan söng«, sagði Láther. »Syngið nýan söng« hafa 
svo mðrg mikilmenni sagt. Sálmabókin væri nýr sðngur, en 
það vantaði, að hún yrði safnaðarsongur. Söngurinn er 
bezta Guðs gjðf. Hann svalar hjðrtunum, sefar sorgina. Ekki 
nóg að hafa hljóðfæri í kirkjunni, nema sðfnuðurinn syngi 
með. Mikil vöntun hjá okkur, að safnaðarsðngur væri 
enginn. Hann vantaði. Minnist þess, er hann var við messu 
hjáSpurgeon á nýársnótt, þarsem 10,000 manna sungu ein- 
um rómi. 

Séra Ey. Kolbeins: Er samdóma ræðumanni um safn- 
aðarsðnginn; einnig séra Árna um, að veitingar við jarðar- 
farir eigi að fara fram á eftir. 

Séra Emil: Vill á húsvitjunum tala við börttin á 
barnamáli, og álitur að foreldrarnir hafi einnig gottafaðvera 
við þá athöfn. 

|>á var lokið umræðum um þetta mál, og eftirfyigjandi 
tíllðgur samþyktar í einu hljóði: 



Digitized by 



Google 



14 

a. Fundurinn óskar þcss, að sérhver prestur gjöri sér 
við hvert hentugt tækifæri alvarlegt far um, að laga sérhvað 
það, sem hann sér að aflaga fer í helgisiðum utan kirkju og 
innan, sérstaklega að því er snertir kirkjusönginn og erfis- 
drykkjurnar. 

b. Fundurinn felur forseta sínum, að bera þá <Ssk sína 
og áskorun fram fyrir útgefanda sálmabókarinnar, að gefa 
sálmabókina út sem allra fyrst með smáu letri og í smáu 
broti þannig, að hún verði svo ódýr, sem verða má, og svo 
handhæg, að bera megi hæglega í vasa sínum, lfkt og átlend- 
ar sálmabækur. 

7. Hvernig eiga prestar að prédlka? 

Flutningsmaður, séra Jónas Jónasson, flutti langan, 
skáldlegan og áhrifamikinn iyrirlestur um þetta m£l. Luku 
fundarmenn samhuga miklu lofsorði á fyrirlesturinn, og var 
eftir nokkrar umræður samþykt, að láta prenta hann, ásamt 
fyrirlestri séra Zóphoníasar: »Eröfur nútímans, etc.«, í sér- 
stöku ársriti. í ritnefnd voru kosnir: Séra Jónas Jdnasson, 
séra Matthías Jochumsson og séra.Davíð Guðmundsson. 

|>á var klukkan orðin 3, og var tekið þriggja stunda 
fundarjilé til þess, að nefnd su, sem kosin var, gæti gegnt 
störfum sínum. 

4. fundur. 

I>á var fundur aftur settur kl. 6 síðd., ogfyrsttekið fyrir: 

Nefndin, sem kosin var til að íhuga kjor presta, lagði 
fram skriflegt álit sitt, er forseti las upp, og urðu um það 
nokkrar umræður, 

Séra Helgi: Fanst heimtað nokkuð lítið í tillögum 
nefndarinnar. 

Séra Hjörleifur telur mjög leiðinlegt, að prestar þurfi 
að innheimta tekjurnar sjálfir. Bfkisþingið í Noregi hefir 
fundið ástæðu til að taka innheimtuna af prestunum, og mun 
það eiga jafnt við hér. 

Séra Árni vildi helzt hallast að því, að taka annað 



Digitized by 



Google 



1 



.. 



15 

atriði nefndarinnar o: að setja presta á föst laun, sem væru 
frá 1000—2000 ki\ Sleppa þvi að ákveða um kirkjujarðir. 
Taldi einkennilegt, að prestar hefðu engin innheimtulaun, 
þar sem þau þó væru greidd í líkum tilfellum, t. d. af toll- 
tekjum, umboðsgjöldum o. s. frv, 

Séra Eyj. Kolbeins: Talar um, aðauk hinna ákveðnu 
launaupphæðar hjá nefndinni eigi að koma borgun fyrir 
aukaverk, sem nemi þó nokkru. 

Séra Helgi vill hafa launin eigi lægri en 1500 kr. 

Séra Benedikt: Komist kirkjujarðir undir umsjdn 
landstjdrnarinnar sem landsjóðsjarðir, þá væri hægt að gjöra 
umbætur á þeim, þar sem það nú væri ill-mögulegt. 

Séra Ámi: Kvað eigi mega ganga út frá því, hvað 
launin séu há eftir þvi, hvað þau gjaldast, heldur eins og 
þau eru talin að vera. 

Séra Zóphonías: Um launin fór nefndin svona lágt 
af þvf, að hún vildi fara sem allra hógværlegast og prests- 
legast í þessum tiilögum sinum. Vill ekki að innheimtan á 
núverandi gjöldum sé falin sýslumönnum eða hreppstjórum, 
heldur að gjaldmátanum sé alveg breytt, ef farið er að breyta 
á annað borð, og að prestarnir séu þá settir á föst laun. — 
Alítur prestakallalánin til húsabygginga óheppileg og nær- 
göngul og ískyggileg prestunum, og að nauðsyn bæri til, að 
finna upp heppilegra fyrirkomulag þar að lútandi. 

I>ví næst voru tillögur nefndarinnar með áorðnum breyt- 
ingum samþyktar þannig: 

a. -Að landsjóður taki við öllum kirkjujörðum til eignar og 

umráða, og greiði prestunum laun þeirra. Tíundir, dags- 
verk, fóður og offur sé úr lögum numin. 

b. Að föst laun presta séu 1000-1500 kr., og komi afgjald 
bújarðarinnar ásarat hlunnindum hennar eftir mati upp í 
þau. En auk þess fái þeir borgun fyrir aukaverk eftir 
lögum, er þar um séu samin. 

c. Landstjórnin ákveður, hve há laun fylgi hverju brauði 
innan áður nefndra takmarka. 



Digitized by 



Google 



16 

Hvað húsabyggingar á prestsetrum snertir og lán til 
prestakalla til húsabygginga, þá viljum vér ráða fundin- 
um til, að biðja þingið um ný lagaákvæði þar að lútandi 
með hliðsjón af lögum í Noregi um prestsetur, d. 14. júlí 
1897, að því leyti, sem þau geta átt hér yíö. 

8. Prestafélagið. 

Flutningsmaður séra Hjörl. Einarsson: J>að hefir 
eigi fyrri heyrst en í fyrra, að prestar mynduðu fólagsskap 
með sér. En þetta gekk þd vonum framar á prestafundi á 
Sauðárkrók. Nú erum við á öðrum fundi, og félagið er orð- 
ið víðtækara, þar sem tvö prdfastsdæmi hafa bætst við. f>au 
lög, sem samin voru í fyrra, álítur hann að þurfi breytinga 
við, og ber þær fram. 

Séra E. Kolbeins: álítur eigi þörf á, að borga organ- 
ista í kirkjunni, því að prestar myndu fúsir á, að syngja sjálfir. 

Séra Benedikt vildi gjöra fyrirspurn, hvort allirprest- 
arnir vildu ganga í félagið. 

|>á var leitað atkvæða um það, hvort allir þeir, sem á 
fundi væri, vildu vera í félaginu, og voru það allir. Síðan var 
gengið til atkvæða um lögin sjálf, og voru þau eftir nokkrar 
umræður samþykt með nokkrum breytingum. 

9. Prestsekkuasjóðuriiin. 

Flutningsmaður séra Jónas Jónasson: Lýsti tilgangi 
sjóðsins. Kvað tillögin mjög lítil. Lagði til, að menn styrktu 
sjóðinn meira en gjört' hefir verið hingað til. Mjög óvið- 
kunnanlegt, að úr sumum prófastsdæmum hafi als engin 
samskot komið. 

Séra Emil vildi helzt bæta inn í lög félagsins, að hver 
félagsmaður borgaði 5 kr. í þennan sjóð. 

Séra Hjörleifur skýrði frá, að hann hefði borið þetta 
mál fram á nýafstöðnum héraðsfundi, og hafi allir prestar 
gefið þar til sjóðsins. Vill að menn gefi af frjálsum vilja. 

Séra Jónas vill leggja til, að 2 kr. væru borgaðar af 
hverjum 1000 kr. 



Digitized by 



Google 



17 

Séra E. Kolbeins: Tekur fram, að samskotin hafi 
ætíð gengið vel í Húnavatnsprófastsdæmi. Vill, að ágóði, er 
verða kynni af hinu væntanlega ársriti, gangi í prestsekkna- 
sjóðinn. 

Sé*a Emil heldur enn fram 5 kr. tillagi. 

Séra Zóphonías lýsir yfir, að ávalt — í lOár — hafi 
verið gefið í sínu prófastsdæmi af flestum prestum. 

Sú tillaga, að hver félagsmaður borgi 5 kr., feld með 
öllum atkvæðum gegn einu. 

Sú tillaga, að væntanlegur ágóði af ársritinu gangi í 
prestsekknasjóðinn, tekin aftur. — Málinu svo lokið. 

10. Fríkirkjumálið. 

Séra Hjörleifur kvað þetta mál komið úr sínu pr<5- 
fastsdæmi, en flutningsmaður væri hér eigi til staðar. Vill 
því, # að umræður fari nú ekki fram um það. 

Séra Árni vill, að málið sé rætt, og að það hefði ver- 
ið tekið fyrir fyrri á fundinum. Vildi álíta, að hver kirkja 
ætti sínar eignir. 

Séra E. Kolbeins: Álítur að konungur hafi átt allar 
eignirnar. 

Séra Matthías: Telur, að kirkjan hér hafi nóg ráð 
til að bæta hag sinn og auka líf sitt. Höfum frelsj. Gat 
eigi séð, að okkar kirkjustjdrn sé ströng. Áleit, að menn 
gætu haft gdðar þjóðkirkjur. Vill láta málið bíða. 

Séra Helgi er því samþykkur, að málið bíði. 

Séra Hjörleifur vill láta slíta umræðunum, þar eð 
dagur sé að kvöldi kominn. 

Séra Björn L. Blöndal gjörir þá athugasemd, að það 
væri undarlegt að tala um fríkirkju, en vilja þó fá laun 
sín úr landsjóði; álítur ekki tíma kominn til að breyta fyrir- « 
komulaginu, þótt það hins vegar að ýmsu leyti virðist sann- 
gjarnt. 

Séra Magnús telur sér ofvaxið að lala um þetta mál. 
Margt hafi verið ritað um fríkirkju. Kveðst aðhyllast skoð- 



Digitized by 



Google 



18 

anir séra Jóns Helgasonar og séra Vald. Briems í þessu efnL 
Höfuðatriöið er, að hlynna að kristindómnum. 

Séra Sigtryggur vill, að málinu sé frestað, og stingur 
upp á nefnd. 

Séra Zóphonías telur æskilegt, að menn hugsi vel um 
þetta mál; sýnist sjálfsagt, að menn gjöri sér Ijóst, hvað 
mæli með og hvað móti, og ervitt að geta vegið rétt, hvort 
sé meira og réttara f sumum greinum. Hvorutveggja fyrir- 
komulagið virðist hafa galla. Fríkirkjunni fylgi sú freisting, 
að menn leiðist of langt í hita og deilur og jafnvel flokka- 
drætti, en ef hreifingin skapi hinn rétta hita, þá séhúngóð. 
J>ótt los kæmi á um tíma, þá myndi þó trúarþörfin, sem 
hverjum manni fylgir, safna aftur saman. 

Séra Matthías telur það myndi ekki borga sig, að 
bindast í þennan félagsskap, ef menn samhliða setja upp frí- 
kirkju. Telur óráð, að losa böndin fyrst um sinn. 

Séra Zóphonías kvaðst hafa þá sannfæringu, áð hið 
andlega líf vaxi eftir mjög líku lögraáli og ; lífsskilyrðum eins 
og hið líkamlega líf, og eitt af þeim sé frelsi (o: hugsana- 
og samvizkufrelsi). 

Séra Matthías kvaðst viðurkenna, að hugsjón fríkirkj- 
unnar væri fögur og göfug hugsjdn. 

Séra Árni taldi það meðal annars mjög deðlilegt og 
eigi viðunandi, að konungur væri eins og páfi yfir kirkjunni, 
en þetta væri þó svo, hvað kirkjueignirnar snerti, því að til 
hans, en eigi þingsins, væri að leita, ef menn vildu kaupa 
kirkjujörð. 

Séra Helgi: Málið hefir verið lengi á dagskrá, en 
mörgum muni þó eigi vel Tjóst, hvað meint sé með fríkirkju; 
tdur því málið eigi tímabært. 

Enn var málið nokkuð rætt með alvörugefni. 

J>á var dagur að kvöldi kominn, og sáu menn sér eigi 
fært að halda umræðum lengur áfram. 

|>á var gengið til kosninga á formanni og varaformanni 
félagsins, og hlutu kosningu: 



Digitized by 



Google 



19 

formaður Zdphonías prdfastur Halldórsson og 
varaform. Davíð prófastuf Guðmundsson. 

f>ví næst undirrituðu fundármenn lög félagsins samkv. 
fyrirmælum laganna. 

I>á var rætt um fundarstaðinn að ári, og hann með ðll- 
um atkvæðum ákveðinn á Sauðárkrók. 

Samþykt að votta timburmeistara Jóni Stefánssyni og 
bóksala Friðbirni Steinssyni innilegt þakklæti fundarins fyrir 
að hafa lánað hús til fundarhaldsins ókeypis. 

Samþykt var, að fela formanni að semja útdrátt af fund- 
argjörðinni og senda ritstjóra «Verði ]jóss» til birtingar. 

Einnig var samþykt, að fela formanni, að senda biskup- 
inum tillögur fundarins til breytingar á kjörum presta til 
flutnings á alþingi. 

f>ví næst endaði forseti fundinn með bæn og ósk um 
blessun Drottins fyrir starf félagsins og þessa fundar, og 
sagði svo 

fundi riitið. 



^o^ 



Digitized by 



Google 



Kröfnr mitímaiis tíl prestanna 

Inngangur að umræðum um þetta efni á prestafundi á. 

Akureyri 26.-27. júní 1899 eftir 

Zóphonías Halldórsson. 



Virðulegu, kæru bræðurl 

I>að var vissulega með tregðu og hálfum hug, að eg 
tók að mér, að tala inngangsorð í jafn mikilvægu ir.álefni, 
eins og þetta er. Undir eins og mér kom í hug, að það 
væri rætt, var mér það Ijóst, að það er víðtækt og stórt og 
svo þungt og ervitt, að það var og er ekki mitt meðfæri, að 
leysa ljóst og uppbyggilega úr því, hverjar kröfur nútíminn 
gjörir til prestanna; en hins vegar fann eg það mjög vel, að 
enginn prestur leysir sitt vandasama og ábyrgðarmikla starf 
af hendi með góðum árangri og trúmensku, nema honum 
meðal annars sé sem Jjósast, hvað nútíminn heimtar af hon- 
um. J>að hefir vakað fyrir mér, að vér gætum haft þess 
uppbyggileg not, að vér gjörðum oss þessar kröfur vel ljósar. 
Og þrátt fyrir minn mikla ófullkomleík til að flytja þetta 
merka mál hér á fundinum, þá vildi egsamtflytja inngangs- 
orð að því, í því trausti einkum og sér í lagi, að þér, kæru 
embættisbræður ! bættuð upp hið marga og mikla, sem áfátt 
verður hjá mér, þvi að eg er sannfærður um, að hér eru 
margir glöggskygnari en eg í þessu efni, og eg fagna því, að 
búast við, að geta lært af því, er þeir segja, bæði í þessu 
efni og öðrum. 

|>að er augljóst, að mikla glöggskygni og skarpa dóm- 
greind og víðtækan lestur þarf til þess, að leggja réttan dóm 



Digitized by 



Googk 



21 

á sinn tíma og á lífsstefnur og lífsskoðanir sinna samtímis- 
manna, einkum þegar eigi er unt að hafa náin persónuleg 
kynni nema af örfáum, en önnur kynning er af bókum og 
blöðum. En fyrir þann, sem helir tekist þann vanda á hend- 
ur, að efla Guðs ríki á meðal manna, og að beina lífsstefnum 
manna réttan veg, og að gjöra rangar lífsskoðanir réttar, er 
þekking samtímismanna eins nauðsynleg, og sjálfsþekkingin er 
fyrir einstaklinginn. Til að lækna meinin þarf að þekkja þau. 
Hvers krefst tíminn af mér sem presti? Eða skyldu 
kröfurnar til prestanna vera á ollum tímum hinar sömu? 
Breytast ekki tímarnir, mennirnir og kröfurnar? Enginnmun 
neita þvf. Er ekki mesti raunur — já, blessunarríkur mun- 
ur á því, að vera nú á tímum " prestur og prédikari Krists og 
Guðs ríkis í kristnum lðndum, eða að vera kristinn prédikari 
á fyrstu öldunum eftir Krist? ]?ér þekkið muninn á þessu, 
8VO eg þaif ekki að útskýra hann. Prestar, er taka við 
prestsembætti í kristnum söfnuðum, eru nú ekki sendir út 
eins og lömb meðal úlfa, eins og á tímum hinna fyrstu alda 
eftir Krist. Og prédikarar þessa lands eru ekki undirorpnir 
sömu freistingum og hættum og þrautum, eins og prédifcarar 
Krists meðal heiðirigjanna* En mun eigi enn eiga við að á- 
minna oss með þessum orðum frelsarans: »Verið kænir sem 
höggormar, og einfaldir sem dúfur.«? Skyldi kristinn prest- 
ur ekki enn í dag. þurfa að sameina hyggindi og hrekkleysi, 
alvoru og mildi, vísdóm og sakleysi til þess, að geta eflt ríki 
meistarans? Skyldi kristirfn prestur, hver sern hann er og 
hvar sem hann er, nokkurn tíma geta sagt eða mega segja: 
»Mig varðar ekkert um tákn tímans; mér koma ekkert við 
lífsskoðanir og hegðan mannanna. J>eir hafa sjálfir ábyrgð á 
8ér.« Nei, trúr verkamaður í víngarðinura þarf sem allra 
bezt að þekkja sinn víngarð, og hvernig hann á að bera sig 
til, svo að sem bezt geti vaxið í honum alsstaðar. Garður- 
inn er ekki alsstaðar jafn vel lagaður fyrir rækt, og sumstað- 
ar eru f honum óræktarblettir, þar sem sérstaklega vill vaxa 
arfi og illgresi. Og sinn r«iturinn þarf hverja raeðferðina í 



Digitized by 



Google 



honum. Sumstaðar er jarðvegurinn of harður, sumstaðar of 
votur o. s. frv. 

Eg skal fyrst minna á, að til eru krðfur til prestanna, 
sem eru sameiginlegar á öllum tímum og í ðllum lðndum. 
pessar almennu krðfur á ðllúm tímum, hvernig sem ástatt 
er, eru þær, að sérhver prestur þarf að vera trúarsterkur 
og glaður í lifandi von til Drottins síns, en þó fremur öllu 
öðru kærleiksríkur. í ðllu lífi prestsins, í sorg hans og 
gleði, í baráttu hans og framkvæmdnm þarf að koma fram 
kærleikur til Guðs og manna með sínum lifandi, helgandi og 
blessandi einkennum eftir atvikum. J>að er einnig almenn 
krafa til prestsins sem slíks, að hann sé sannarlega guðhrædd- 
ur, og í einu orði, að hann hafi ðll einkenni hins sanna 
kristindóms. f>essar krðfur til prestsins eru sífelt í fullu gildi, 
hvernig sem tíminn er í það og það sinn. fessu megum vér 
aldrei gleyma. Um hinar almennu kröfur tala eg hér ekki 
meira. En nú ætla eg í stuttu máli að minnast á hinar sér- 
stðku krðfur, sem nútíminn gjðrir að mínu áliti sérstaklega 
til vor íslenzku prestanna. 

1. Á tímanum, sem vér nú lifum á, er farið að leggja 
mikla áherzlu & mentun og upplýsingu, og það er rétt. 
Skólar hafa þotið upp bæði fyrir karlmenn og kvennmenn, 
og skdlarnir eru mjðg margir í hlutfalli við fólksfjöldann. 
fannig eru á landinu 4 búnaðarskólar, 2 realskólar, 3 
kvennaskólar og margir barnaskólar, og auk þessa hefir ura- 
ferðarkensla í sveitunum vaxið störkostlega, svo að næstliðið 
ár hafa 154 sveitakennarar verið á öllu landinu samkvæmt 
Stjórnartíðindunum. Við alla þessa skóla og kenslu — sem 
og aðra skóla landsins 1 Eeykjavfk — hygg eg, að nær 511 
áherzlan sé Iðgð á, að þekking lærisveinanna sé aukin eftir 
fðngum, en víðast hvar mun menning samvi2kunnar og vilj- 
ans verða útundan. f>að er lögð rækt við skynsemina, en 
tilfinningalífið er alveg vanrækt. Að alþýðumentunin vaxi 
enn meira, og að þekking fólksins verði sem mest, er í sjálfu 
sér harla gott og æskilegt, en að því sé gleyrat við fræðslu 



Digitized by 



Google 



23 

als þessa marga unga fólks, að gjðra það heitt fyrir hinu 
göfuga og góða og elskt að því, það er sorglegt, og ískyggi- 
legur misbrestur; trúarlifið og siðgæðið vex þyf ekkiað sama 
skapi sem þekkingin. Eg er sannfœrður um, að landslýður- 
inn er orðinn miklu fróðari og upplýstari nú en fyr, eða — 
svo eg hafi fólks eigin orð — fólkið er nú orðið mentaðra en 
fyr, og þótt eg raunar álíti að mentun skólagengins almenn- 
ings sé lítil og að eins undirstaða, sem byggja mætti ofan á, 
þá hefir hitt mest að þýða, að fólkið sjálft álítur sig margt 
mentað, og þar af leiðir, að það þykist hafa vit á, að dæma 
um hlutina, og finst sinn dómur réttur; má oft vera, að svo 
sé. Af þessu leiðir, að presturinn þarf að vera fremur ððrum 
lærður og upplýstur maður í orðsins sðnnu merkingu, svo að 
hann geti verið leiðtogi annara, og að aðrir, sem þekkingu 
hafa, finni vel, að þekking prestsins síns og mentun hans 
taki annara fram. 

Upplýstur tími þarf upplýstan prest. J>vískarp- 
ari dómgreind og víðtækari þekkingu, sem einhver sðfnuður 
hefir, þess skarpari ddmgreind og meiri þekkingu þarf prest- 
urinn að hafa. f>ví meira sem fólkið mentast, þess meira 
þarf presturinn að mentast. Hann þarf ekki einungis að 
þekkja alla andlega strauma á fyrri tímum, og á sínum tfma 
á sfnu eigin föðurlandi, heldur og í ððrum lðndum, einkum 
vegna þess, að hann má búast við, að andlegir straumar 
annara landa komi þá og þ& yfir hafið inn í sitt land, og við 
þeim þarf hann sffelt að vera viðbúinn, ef þeir eru óhollir, 
en hjálpa aftur á móti til, að þeir komi sem fyrst, ef þeir 
eru hollir og heilsusamlegir fyrir andlega framfðr og heilbrigt 
og sáluhjálplegt trúarlíf. (Sbr. hina kristil. stúdentahreifingu 
nú). Prestsins andlegi sjóndeildarhringur þarf að vera stærst- 
ur í hverjum sðfnuði. Og enginn má geta séð f neinum 
sðfnuði hina andlegu sól heimsins f meiri fegurð og dýrð en 
presturinn ; því að þá að eins getur hann lýst fegurð og dýrð 
þessarar sólar fyrir öðrum og bent öðrum á bana með svo 
mikilli vissu og krafti, að það hafi áhrif — sannmentandi, 



Digitized by 



Google 



24 

betrandi, helgandi áhrif á aðra til tímanlegrar og eilífrar vol- 
ferðtar. Presturinn þarf að reyna á sjálfum sér hin lýsandi 
og venpandi áhrif frelsarans .lesú Krists til þess, að hafa á- 
hrif á að*$ í söfnuðinum til sáluhjálpar. Enginn í neinum 
söfnuði má geta séð fleiri lýsandi stjörnur á himni sögunnar 
en presturinn. Jafnvel þegar dimt er í lofti af vantrú, and- 
streymi og efasemdum, þarf presturinn að sjá ljós og finna 
hita í diramunni og kuldanum frá himni náðarinnar og misk- 
unarinnar, til þess að hann geti lýst þeim og vermt þá, sem 
eru beygðir og þreyttir og þjáðir undir hinum margvíslegu 
byrðum lífáins, svo honum sé ekki um að kenna, ef þeir 
gugna og falla frá. Vér áminnum aðra um, að vaxa í vizku, 
en skyldum vér þá sjálfir ekki bæði eiga að vaxa og gete, 
vaxið í vizku æ meir og meir með vaxandi aldri? Og er 
nokkur efi á því, að Ijóssins og sannleikans himneski faðir 
þrái það og elski það, að vér, börnin hans, ástundum að 
vaxa í vizku æ meir og meir, svo að vér því fremur getum 
leitt önnur börn hans viturlega, beðið hann viturlega, unnið 
viturlega, liðið viturlega, oss og öðrum til gæfu. J>ess vegna 
mætti als enginn prestur, sem fræðari annara, gleyma því, 
að biðja í bænum sínuní um meira ljós, meiri vizku ; sú bæn 
þóknast eflaust nú sem fyrrum föður vísdðmsins, uppsprettu 
^jóssiiis, gý a f ara sannleikaps á himnum. Hann bænheyrir 
hvern, sem einlæglega og stöðugt biður hann um þetta. En 
presturinn þarf að gjöra meirafþessu efni, en að biðja; hann 
þarf stöðugt að auka þekkingu sína, eigi að eins með skarpri 
eftirtekt á reynslu sinni og á viðburðunum og mönnunum, 
heldur og með lestri góðra bóka, Með þeim lestri eigum vér 
einkum að græða tvent: Annað er, að íhuga dæmi gdðra 
manna, sem er bæði örvandi og auðmýkjandi; þá fáum vér 
sterkar hvatir til að sýna manndáð, sjálfsafneitun, trú, raann- 
elsku og önnur slík blessunarrík gæði; og eg segi fyrir mig, 
að þá hefi eg fundið allra bezt, hve.ógn lítill — andlega lít- 
jll og ófullkominn — eg er. En auk þess að íhuga líf og 
stríð og starf góðra manna, þá er hitt, sem vér græðum, það, 



Digitized by 



Google 



25 

að um lcið og vér hcyrum skoðanir og hugsanir mentaðra 
manna víðsvegar, þá vekur það hjá oss sjálfum nýar hugsanir 
sem geta vissulega orðið oss og öðrum til andlegra framfara 
og fullkomnunar. Og þetta heimtar tíminn nú fremur en fyr. 
|>ess vegna hefir mér sífelt fundist nauðsynlegt, að prestar 
hefðu lestrarfélög sín á milli, þar eð efnin leyfa ekki hverjum 
einstökum að kaupa árlega mikið af bókum. Og þess vegna 
er eg — bæði vegna presta og annara — áfram um, að 
sýslubdkasöfn séu stofnuð, en amtsbókasöfn sóu lögð 
niður, þar eð þau vegna afstöðu og landshátta geta ekki orðið 
almenningi eins nytsöm. J>ótt margt fleira megi segja um 
þetta, læt eg þetta nægja, en ætla umræðunum um það að 
bæta úr því, er á vantar. Segi að eins þetta: Vér prestarnir 
á íslandi og víðar eigum að ástunda að vaxa í vizku, því að 
tíminn heimtar það — vaxa eigi að eins í bóklegum fróðleik, 
heldur og í þeirri vizku, að lifa lífið rétt. Vér getum aldrei 
orðið of vitrir. 

2. Tíminn, sem vér lifum á, er fyrir mjög mörgum tími 
deyfðar og kæruleysis í trúarefnum. f>ess vegna þarf prest- 
urinn að vera alvörugefinn og áhugamikill í kristindómsötarfl 
sínu, kappsamur og vakandi í prédikun og Guðs ríkis boðun, 
f>að má cnginn í sðfnuðinum geta hafy ástæðu til að segja 
um prestinn, að hann sé ekki skyldurækinn. J>egar menn í 
söfnuðinum eru kaldir og kærulitlir, þarf presturinn um 
fram alt að vera heitur, hirðusamur og trúr. |>egar 
menn eru hálfvolgir, þarf hann að vera brennandi í 
andanum, og láta ekki smittast. |>að er vissulega á- 
byrgðarmikið, að einstaklingarnir í sðfnuðinum séu hálfvolgir, 
en eflaust hlýtur það að vera miklu ábyrgðarmeira, að prest- 
urinn sjálfur sé hálfvolgur, hann, sem eftir stöðu sinni á að 
vera frömuður andlegs lífs og lifandi trúar í söfnuðinum. 
Vér þekkjum þennan alvarlega dóm heil. ritningar í Opinb. 
3., 15,— 16.: »Eg þekki háttalag þitt, að þú ert hvorki 
kaldur né heitur; betra væri, að þú værir annaðhvort kaldur 
eða heitur. En cins og þú ert, hálfvolgur, hvorki kaldur nó 



Digitized by 



Google 



26 

heitur, nmn eg skirpa þér út af mínum munni.« fetta er 
alvarleg áminning til allra, en allra alvarlegust til vor prest- 
anna. Með þessu viljum vér hvetja og uppörva hrer annan 
með helgri alvörugefni. Yerðum aidrei kristil. kaldir, hve 
margir sem verða það umhverfis oss. Vér eigum sífelt að 
muna, að líf skapast af lifi, en ekki af dauða; það er hitinn 
sem einn getur þítt klakann og kuldann. Hvernig haldið þér 
að sú kirkja sé farin, sem á síkaldan prest i prédikunarstól- 
num r prest, sem er þar að eins vegna skyldu af vana, hálf- 
volgur og tOfinningarlítill fyrir stöðunni og starfinu? Guðs 
orð, hvar sem það er boðað, þarf nauðsynlega að koma frá 
hjartanu með ðflugasta sannfæringarkrafti og sterkum tilfinn- 
ingum, ef það á að snerta og betra bjðrtu annara, þar senr 
deyfð og trúardofi ríkir. Eg endurtek: Guðs orð þarf ætið 
að koma frá hjartanu, en eg bæti við: £>að þarf að koma 
frá heitu, trúuðu og mannelskufullu hjarta, sem finnur til og 
sem virðir og elskar áheyrendurna sem Guðs börn og erfingja 
eilífs lífs. Eigi að eins hiti trúar og sannfæringar þarf að 
vera i orðinu, heldur og um fram alt hiti kærleikans, heit um- 
hyggja fyrir velferð náungans; eg held, að sá hiti þíði kuld- 
ann bezt, ogútrými doðanum mest hjá öllum fjöldanum. En 
hjá hugsandi góðum mðnnum getur deyfðin horfið með iðu- 
legri íhugun kristindómsins, þegar hann er rétt skilinn og 
rétt iðkaður. En alment gengur illa, að fá menn til að hlusta 
á jafnvel mikla hluti með alvðru, ef þeir eru boðaðir með 
deyfð og tilfinningarleysi. Prédikunin þarf að ná taki á 
mðnnum, taki á hjarta þeirra, taki á samvizku þeirra og vilja, 
á elsku þeirra og tilbeiðslu, lotningu þeirra og ótta, von og 
gleði. En ef vér viljum, að aðrir finni, hve mikilvæg og há- 
leit og helgandi trúarbrogðin eru fyrir tímanlega og eilífa 
velferð manna, þá verðum vér að geta talað af eigin reynslu 
um þetta, en ekki einungis af lærdómi. Vér þurfum sjálfir 
að reyna hin blessunarríku áhrif trúarinnar, vonarinnar og 
kærleikans á sjálfum oss i baráttu vorri, gleði vorri og sorg, 
freistingum vorum og öllu lífsstríði. J>að líf og trúarþrek, 



Digitized by 



Google 



21 

sem vér viljum ^fla og skerpa hjá öðrura, verður að vera 
sterkt í vomm eigin hjörtum. Að mínu áliti er einmitt 
þetta bin eina sanna undirrót þess prestskapar, er veitir fólk- 
inu andl. blessun og siðferðisl. framfðr. J>að munu að vísu 
vera ýms ráð til, til þess við og við að bleypa í sig hita, en 
sá hiti, sem ekki er jafn og ekki stjórnast af skynsemd, deyr 
skjótt út, ef hjartað er í raun og veru kalt. Eins mikillega 
eins og nútiminn heimtar, að skynsemi prestsins sé auðguð 
sem mest, og eins og aldrei er unt að segja, að hann þurfi 
nú ekki meira að vaxaívizku, þá heimtar nútíminn þó miklu 
fremur, að hann tileinki sér sem helga eign líf og kraft og 
huggun trúarbragðanna, svo að hann geti talað ura Guð, um 
Krist, um tign og ágæti kristindómsins, um himnaríki, ei- 
lífðina og endurlausnina og syndafyrirgefninguna — ekkieins 
og frásagnir löngu liðins tíma, sem hann hefir að eins lært 
um, heldur eins og þá hluti, sem hann hefir reynt og fundið 
til inst inn í sinni eigin sálu og í lífi sínu. 

Nú er spurning: Getur ekki presturinn orðið og verið 
ofheitur? Eg álít, að hann geti einmitt orðið of heitur, 
svo að hann brenni, í stað þess að verraa, og gjöri með 
því mikinn skaða. f>ví sagði eg fyr, að hiti kærleikans 
þyrfti um fram alt afc vera í orðum hans og verkum og hjarta, 
og einn geislinn af honum er umburðarlyndi og hógværð- 
Kærleikurinn vonar alt, umber alt, þolir alt. f>ar sem þessi 
kærleikur er, þar komast ekki deilur og illindi og óvild að 
með rifrildi og vondum orðum, kulda og hatri, sem í mínura 
augum er afar óviðeigandi og spillandi í kristnum söfnuðum 
og hjá kristnum prestum. 

3. Nútíminn er tfmi frjálsrar og alvarlegrar rannsóknar 
í trúarefnum, en íhugun og rannsókn leiðir eðlilega til efa, 
og ýmislegur skilningur er lagður í mjög marga staði heil. 
ritningar; þá liggur vantrúin nærri svo, að fáeinir menn op- 
inberlega og ennþá fleiri menn f kyrþey falla í ýmsum grein- 
um frá kirkjutrúnni, og vanrækja þar af leiðandi ýms náðar- 
meðöl kirkjunnar, t. d. beyrn Guðs orðs og kvöldmáltíðina. 



Digitized by 



Google 



28 

Eftir því sem menn Icsa meira — og nú g$ta margfalt fléiri 
hér á landi en fyr lesið dönsku o. fl. mál — eftir því er það 
íléira en fyr, sem vekur hugsunina, og kemur losi á hana, og 
margt af þessu er þvf miður afvegaleiðandi. Skyldur prests- 
ins verða að laga sig eftir þessu ástandi nútímans. Gegn 
efasemdum , sem leiða af lestri, íhugun og frjálsri rannsókn 
verðum vér að beita oss með allri vizku, kærleika og staðfestu, 
og þó frjálslyndi. £ar á vort ljós að lýsa öðrum, ljós í víð- 
tækri merkingu. J>ar og þá erura vér staddir f mesta vanda ; 
því að vér megum aldrei gleyma, hve dýrmætt það er að vera 
kærleiksríkur og frjálslyndur í trúarefnum. Vér megum aldrei 
gleyma, að vort skammsýnt auga á ógn bágt með, að sjá 
gullkorn sannleikans í öllum þeim urmul af skoðunum, sem 
skámmsýnir menn fyr og síðar bera fram á lífsins- borð fyrir 
meðbræður sína. Vér megum aldrei gleyma, að trúarofsi og 
samvizkuófrelsi, ófrjálslyndi og uraburðarlyndisskortur hefir 
sett svo óumræðilega stóran og kolsvartan blett á trúarlíf og 
trúarfélag kristinna manna, að slíkt er hátt talandi aðvðrun 
og ævarandi skömm, og líklega dauðasynd fyrir fjölda, sem 
hugsuðu í blindum trúarofsa, að þeir með ofsóknum sínura 
gerðu Guði þægt verk. En eg held, að hafi Andskotinn 
nokkurn tíma blindað menn sér til þjónustu og þóknunar, þá 
hefir hann gjört það f öllu því stórkostslega og margbreytta 
böli, sem ófrelsi f trúarefnum hefir koraið af stað fyr og síð- 
ar víðsvegar um löndin. Vér höfum svo þráfaldlega ástæðu 
til að spyrja: Hvað er sannleikur? Og aldrei megum vér 
gleyma þessum orðum frelsarans: »Til þess kom eg í heim- 
inn, að eg beri vitni sannleikanum, og hver sem elskar sann- 
leikann, sá hlýðir minni röddu.« (Jóh. 18., 37.). 

Eannsókn í trúarefnum sprettur hjá góðum mönnum af 
elsku til sannleikans. Og það er víst, að efasemi mjög margra 
manna, sem eru mótfallnir ýmsu í kirkjutrúnni, er sprottin 
af íhugun og löngun til að finna sannleikann, en als ekki af 
þvf, að þeim þyki siðferðiskröfur kristindómsins of harðar, 
því að margir þeirra eru siðprúðir menn. t>essa löngun til 



■Digitized by 



Google 



20 

að finua sannleikann eiga allir prestar að hafa. Eg álít þvf, 
að vér getum vel elskað alla þá efasjúku og vantrúuðu menni 
sem þrá að finna sannleikann, af því að þeir geta ekki trúað 
því, sem þeim þykir óskynsaralegt, og eru að leita. Á þeim 
eigum vér að taka rajúkum höndum. Má vol vera, að þeir 
séu hreinhjartaðir og hafi sannleikans himn. heil. anda, Um 
mæli hans hjá oss mönnunum er Guðs eins að dæma. En 
víst er það, að allir þurfa iðuglega að biðja: Heil. Ijóssins 
faðir! Skapa í mjer hreint hjarta, og gef mér meira Ijós, 
meira Ijós! En meira Ijós skín að eins inn í eitt hjartaþ. e. 
inn í hreint hjarta; að eins í því getur Ijósið vaxið meirog 
meir. Vér megum aldrei gleyma því, að allar framfarir í 
andlegum lífshreifingum eru því að þakka, að mótmæli með 
skynsemd hafa verið hafin gegn ýmsu, sem fjöldinn áleit góð- 
an og gildan sannleika, en sem eftir á sannaðist að var villa. 
«Negatív» kritik hefir orðið til þess, að nema burtu marga 
villu og til að gjöra menn þyrsta í sannleikann. Og svo 
þegar hann hefir komið fram gegn um margar þrautir, þá 
hafa ótal margir glaðst yfir dýrð hans, ogorðið svo fagnandi 
yfir honum, eins og dauðþyrstur og þreyttur vegfarandi að 
finna tárhreina uppsprettulind til að teyga úr. Oss má als 
ekki furða á því, þótt hugsandi sannleikselskir menn álíti 
sum atriði trúarinnar f kristinni kirkju mjög efasöm og álíti 
þau ósönn. Kirkjan með kenningum sínum ætti ekkiaðvera 
undanþegin vísindal. rannsókn og framförum eins hér eftir, 
eins og áður fyr. í>að er ekki efi á því, að siðabótamenn 
kirkjunnar á liðnum öldum hafa leitt í ljós mikinn og dýr- 
mætann sannleika, en getur nokkur í alvöru hugsað, að þeir 
hafi fundið allan sannleikann, og að als engin villa loði við 
neina kenningu framar? Væri svo, þá þyrfti enga rannsókn 
og enga íhugun framar. Eh það er að mínu áliti langt frá 
því, að íhugun og rannsókn í trúarefnum megi hætta. — 
Kirkjunnar eigin þjónar hafa þó ekki orð á sér fyrir, að þeir 
unni frjálslyndri rannsókn í trúarefnum ; þvert á móti ; en 
það er einnig vel skiljanlegt, einkum í ríkiskirkju, Vissuleofa 



Digitized by 



Google 



30 

geng eg þó að því vísu, að þeir elski sanuleikann og vilji 
styðja hann. En ekkert er eðlilegra en það, að ágreiningur 
geti iðulega verið um, hvað sannleikur sé. Frá þessusjdnar- 
miði skoðuð er «kritik» nauðsynleg hugvekja í hverju sem er. 
Og hún er heilsusamleg, ef henni er sameinuð yarfærni, sann- 
leiksþrá og kærleiki í víðtækri merkingu. Með henni á að 
vera grafið eftir hinu dýrmæta gulli sannleikans. Einungis 
það, sem ekki þolir birtuna, þarf að óttast hana. En á það 
nokkurn rétt á sér? Vér eigum hvorki að prédika í blindni 
né trúa í blindni, heldur með Ijósri dómgreind. Sá, sem 
elskar aðra og man vel, hve skammsýnn hann er, mun ætíð 
dæma vægt og milt um bróður sinn, þann sem fer aðra leið 
en hann til Guðs, enda hygg eg að leiðirnar að Guðs hjarta 
séu alveg óteljandi, en eg held þ<$, að sumar séu greiðari en 
sumar, og að ein leiðin sé allra inndælust, (sbr. orð Krists: 
»Eg er vegurinn«). En annars held eg, að gdður og réttvís 
Guð líti als ekkert á það, hvort hans barn kemur til hans að 
austan eða vestan, sunnan eða norðan, að eins að það komi 
til hans einlæglega sannleiksþyrst með djúpri auðmýkt og 
hreinu hjarta. 

Nú kann einhverjum yðar að koma í hug, að eg muni 
vilja láta oss fallast á hverja nýung, og undir eins telja full- 
an sannleika hverja breytta skoðun, er ýmsir koma með á 
ýmsum trúaratriðum, en það er afar langt frá, að svo sé. 
Slíkt væri vissulega vítavert. Eg tók fyr fram, hve afar er- 
vitt það væri, að finna sannleikann, og af því leiðir, að það 
væri ófyrirgefanleg fljótfærni, að fallast þegar á nýar skoðanir 
í trúarefnum. Eg minnist hér þess, sem Drottinn vor sagði 
við þjönana, þegar þeir spurðu hann, hvort þeir ættu ekki 
að uppræta illgresið af akrinum, svo að það spilti ekki hveit- 
inu. »Nei«, sagði hann, »svo að þér ekki, nær þérupprætið 
illgresið, rífið hveitið upp með.« (Hveofthefir kirkjan gleymt 
þessari reglu?). I>etta skil eg svo, að Guðs börn eigiaðfara 
ákaflega varlega og gætilega, ef þau vilja uppræta það, sem 
þau álíta illgresi, en varðveita hveiti á Guðs akri; þau eiga 



Digitized by 



Google 



31 

að hafa bróðurelsku ætíð, og þolinmæði, meðan má. f>ví 
vítavert væri það, að taka ekki svari sinnar kæru móður og 
sinnar helgustu trúar, þegar samvizkan segir skýrt, að henni 
sé óverðskuldað og ranglega ámælt En þá er það brýn og 
áríðandi skylda, er eg sagði fyr, að vera frjálslyndur og ura- 
burðarlyndur: hafa kærleika, sem vonar alt og umber alt, og 
gæta þess vel, að þekking sannleikans, sem er torfundin, er 
skilyrði fyrir helgun, eða m. ö. o. : vaxandi sannleiksþekking 
er skilyrði fyrir vaxandi siðferðislegri framför og fullkomnun. 
f>etta atriði ætla eg að enda með þessum indælu bænarorðum 
frelsarans, sem hann bað með fyrír lærisveinum sínum síðasta 
kvöldið, sem hann lifði með þeim: »Heilagi faðir! Helga 
þú þá f þínum sannleika,« En með þessari blessuðu bæn 
bað hann einnig fyrir oss, sem viljum tilheyra honum í anda 
og sannleika. 

4. Tíminn, sem vér lifum á, er að mörgu leyti spiltur 
tími, og það er mjög margt, sem þarf að laga og leiðrétta í 
hugsunarhætti og breytni manna, og það er einkum skylda 
prestanna að gjöra það. Eg segi, að mörg siðspilling sé rík- 
jandi, en eg segi als ekki, að nú séu menn spiltari en fyr, 
heldur að breytni manna sé mjög ábdtavant, þegar hún er 
borin saman við hina algjörðu fyrirmynd kristinna manna. 
í>egar athugað er í Ijósi kristindómsins, hvernig hjartalag og 
breytni manna á að vera og getur verið, þá sést vel, að á- 
kaflega raargir kristnir menn standa ákaflega lágt í kristilegu 
tilliti. f ó er skoðun raín sú, að aldrei hafi verið eins gott 
að lifa í heiminum eins og nú, og að mönnum hafi aldrei 
skilist eins vel og nú, hversu sannur kristindómur er aðallega 
fólginn í lifandi og framkvæmdarsömum kærleika til Guðs og 
náungans. Aldrei eins og nú hefir kærleikurinn sýnt sinn 
endurskapandi og helgandi kærleikskraft á hin veiku mann- 
legu hjörtu, sem sýnir sig bezfc í vaxandi mannúð, sam- 
vizkufrelsi, hjálpfýsi og jafnrótti. En samt er enn mjög mik- 
ið, sorglega mikið áfátt; eg lít á lífið nú á tímum eins og 
kristinn prestur á að líta á það, í ljósi kristindómsins, án 

3 

Digitized by VjOOQIC 



32 

þess hér ítarlega að bera saman líf liðinna tíma og nútím- 
ans. f>ótt eg sjái margt, sem getur gjört mig vonsterkari 
um sigur hins gdða, og glatt mig, þá sé eg einnig margt, 
sem getur gjört góðan mann hryggan og hugjsjúkan, margt, 
sem á að hvetja Krists þjóna til að iðja og biðja án afláts. 

Eða sjáum vjer ekki, að kristindómur sumra er tómt 
nafn? — að vaxandi lífsþægindi og efnahagur og mentun 
vekur oft hjá morgum sjálfræði og sjálfbyrgisskap, svo að sum- 
um finnast prestar óþarfir, og kristindómsfræðsla og Guðsríkis 
boðun lítils eða einkis nýt, og þakka sjálfum sér, en ekki 
Guði, gæfuoggjafir lífsins? Sumir jafnvel neita Guðs stjórn 
-og Guðs nálægð. Sjáum vér ekki, að þeir eru sífelt of margir, 
sem lifa mest eða eingöngu fyrir munn og maga? f>ví mið- 
ur virðist mér, að segja megi með sanni um of marga, að 
þeir lifi af einu saman brauði. Sjáum vjer ekki vaxandi 
guðræknisskort og vaxandi lotningarskort fyrir Guði hjá mörg- 
um? Sjáum vjer ekki, finnum vjer ekki enn þá altof mikið 
af kærleiksleysi og trúleysi, bakmælgi og kulda, of mikið af 
illum orðum og ómildum dómum, of mikið af prettum og 
svikum í kaupum og sölu, og brigðmælgi, já, of mikið af 
margháttuðu illgresi? Hvaða góður kristinn maður getur 
litið í kring um sig og sagt, að trúar- og siðferðisástand 
mannfélagsins sé eins og það á að vera samkvæmt kenningu 
Guðs orðs? Skyldi nokkur maður dirfast í alvöru að segja, 
að fullkomnun, framför og farsæld mannanna sé orðin svo 
fullkomin, að kristið prestsembætti sé óþarft ? Ó ! það er enn 
ógn mikið og margt, sem kristinn maður hefir að gjöra, — 
svo margt og mikið, að hann orkar afarlitlu í ve*k að koma 
á sinni stuttu æfi afhinu afarmikla og áríðandi verkefni, sem 
er fyrir hendi að vinna. Og því miður getur hann örsjaldan 
bent á sýnilega ávexti af starfi sínu, og það hlýtur að auð- 
mýkja hann, einkum þegar kvölda tekur og hann lítur til 
baka og finst dagsverkið engan ávöxt hafa borið, en hafa ver- 
ið árangurslaust strit, — eða, eftil vill, ekkert strit, — ef til 
vill í veikleika unnið verk, sem í kvöldmyrkrinu og í orku- 



Digitized by 



Google 



33 

leysinu ekkert annað er við að gjöra, en að leggja í dýpstu 
auðmýkt og með hjartanlegri fyrirgefningarbæn í miskunar- 
hendur hins Hknsama, heilaga dómara. En allra grátlegast 
væri það þ<5, ef samvizkan segði manni, að dagsverkið hefði 
verið slælega og hirðulauslega unnið, — unnið að eins til 
að fá sína h'fsstöðu og sín laun, svo að vér hefðum þegar 
vor laun úttekin. En þegar vér íbugum þetta, þá beygir 
hjarta mitt sig í auðmýkt niður fyrir altsjáanda 6uði, og bið- 
ur innflega: »Ó Guð! vertu oss syndugum í Jesú nafni 
líknsstmur.« £ví að hver af oss getur eigi ásakað sig fyrir 
gáleysi og tómlæti í verki köllunar sinnar? 

Hver er annars köllun vor? Svarið má orða á marga 
vegu; eg ætla nú að orða svarið svona: «Köllun vor er, að 
gjðra mennina vitra og g<$ða, koma þeim í sem 
nánast trúar- og kærleikssamband við Guð föð- 
11 r og þann, sem hann sendi Jesúm Krist. Við það 
samband kemur sjálfkrafa breyting til góðs á hjartalag og 
hegðun mannanna, æ meir og meir eptir því sem þetta sam- 
band verður hreinna, sannara og dýpra. £etta er hin sanna 
framfðr í heiminum, því að hvað duga allar ytri framfarir, 
allar listir og vísindalegar uppgötvanir, meira að segja, í iðn- 
aði og atviunuvegum, ef me.nnirnir halda áfram að vera ó- 
hreinir, og í einu orði, vondir á ýmsan hátt? Hvað dugar 
að fá nýa jörð, nema Guð verði þar alt í öllu? Hvað duga 
umbætur og mentun, nema fólkið fái með þeim Paradís? 
£n þá þarf fólkið að verða nýtt fólk, þá mega ekki að eins 
ytri lífsskilyrðin batna, heldur þarf um fram alt að skapast 
í fólkið nýtt hjarta: gott og viturt hjarta, betra en nú, vitr- 
ara en nú. þessar umbætur á sálunum eru vort hlutverk, og 
erviðara hlutverk held eg að ekki geti verið til. Ytri um- 
bætur eru oft harla erviðar, en innri umbætur miklu fremur. 
Og undir þeim er þ<5 einmitt lífið og krafturinn og hin sanna 
gæfa í lífinu komin. f>að hefir verið, er ogverður óumræði- 
lega mikils vert, að ná gufu og rafmagni í sína þjónustu, en 
enn miklu meira er, að ná fullu valdi yfir sjálfum sér, yfir 

3* 

Digitized by VjOOQLC 



.34 

ástríðum og fýsnum. En hversu seinfærar eru framfarír sál- 
nanna! í nær 1900 ár hefir inntak fjallræðunnar verið pré- 
dikað fyrir miklum fjölda manna, og þ<5 höfum vér enn þá 
að eins séð lítið eitt af því dýrðlega Guðs ríki, sem þetta 
evangelíum hefir að geyma og veita. 

En á hvern hátt eigum vér að gegna köllun vorri til 
þess, að geta haft von um árangur? Hvernig eigum vér að 
vinna að hinum erviðu en mikilvægu umbótum á mannssál- 
unum og mannlífinu? petta er mjög þýðingarmikil spurn- 
ing, og um hana má segja mjög margt, en nú ætla eg að 
sinni að eins að segja fátt. 

Fyrst er þetta: Vér eigum aðgjöra menn vitra og góða 
íneð orðum, með prédikun, ekki að eins í kirkju heldur og 
utan kirkju við ýms gefin tækifæri. Og vor orð verða eðli- 
lega að vera Guðs orð, sannleikans lífkröftug orð, lifandi pré- 
dikun, sem komi frá hreinu hjarta. Prédikun kristindómsins 
hefir, rétt flutt, mikinn kraft til sáluhjálpar fyrir hvern, sem 
trúir : líf og dauði Krists, hjartalag hans og öll lífssaga, sjálfs- 
fórn hans og kross og meðalganga, upprisa hans og himna- 
för; Guðs föðurelska, hans eilífa miskun og náð; fyrirheitin 
um veitingu og hjálp Guðs góða anda; ódauðleiki sálarinnar; 
endurgjaldið, sem bíður hinna iðrunarlausu í eilífðinni, þetta 
eru alt helg og mikilvæg sannindi, er snerta sérhvern mann, 
og eru vel löguð til, að setja hina góðu krafta sálarinnar í 
hreifingu, og gefa þeim sáluhjálplegt líf. 

En svo er annað, sem aldrei má gleymast þeim, sem 
ætlar að gjöra aðra menn vitrari og betri. Hann verður að 
vinna þá með eftirdæminu. J>etta er enn erviðara, miklu er- 
viðara, en því nauðsynlegra. Og eg held, að á þessum tíma 
sé eigi sízt heimtað af oss, að vér leggjum aðal-áherzluna á 
það. pað er sannfæring mín, að vér getum als ekki prédik- 
að með góðum árangri án þess. Segir ekki meistarinn, að 
vér eigum að vera Ijós? Er oss ekki líkt við borg, sem 
stendur á fjalli? Og við salt, sem á að verja rotnun? J>að, 
•8em að mínu áliti hefir gefið ræðum og orðum siðbótaraanna 



Digitized by 



Google 



•35 

<Sm<Ststæðilegan kraft, er það, að þeir hafa í breytni sinni 
fastlega fylgt því, sem þeir hafa kent, og vér verðum að 
varast, að láta Drottinn vorn Jesúm Krist hafa ástæðu til 
þess, að fella dóm yfir oss fyrir hið sama og Fariseana forð-' 
um, þegar hann sagði um þá, að þeir bindu öðrum þungar 
byrðar, en vildu ekki sjálfir hræra við þeim fingri sínum 
(Matth. 23., 4.). Vér verðum að sýna öðrum með hegðun 
vorri, að kröfur kristindómsins, jafnvel hinar erviðustu, t. d.' 
um elsku til óvinanna, séu bæði framkvæmanlegar og bless- 
unarríkar, að þeim fylgi friður og frelsi, farsæld og varanleg 
gleði. Svo leiðis kenning hrífur mest. Ef 'góðir menn geta 
fundið, að kenningin komi frá hreinu, einlægu hjarta með 
krafti sannfæringarinnar, og ef þeir sjá, að kenningin sýnir 
blessunarríkan kraft á þeim, sera flytur hana, þá má með 
réttu vona, að hún fyrir Guðs náð beri einhvern ávöxt til 
sáluhjálpar. En það er sannfæring mín, að það steli öllum 
áhrifum, ef presturinn breytir mikillega gagnstætt því, sem 
Guðs orð bérlega kennir. f>að er, að eg hygg, áreiðanlegt, 
að það er einmitt hegðunin, sem gefur kenningunni kraft og 
myndugleika, eða þá öfugt. Vér, sem heimtum af öðrum, að 
þeir séu góðir, skyldum vér eigi sjálfir eiga að vera það jafn- 
vel öllum fremur? Vér kennum öðrum, að þeir eigi að vera 
hreinhjartaðir og hdgværir, mannelskufullir og guðræknir, en 
skyldum vér sjálfir þá ekki fremur en alment gjörist leggja 
alt kapp á, að vera alt þetta? Ættum vér, sem brýnum fyrir 
öðrum trúna og vonina, elskuna og sjálfsafneitunina, ekki 
sjálfir fremur öðrum að prýða dagfar vort með þessum dygð- 
um? Ættum vér, sem brýnum fyrir öðrum þessi orð Drott- 
ins vors (Mt. 5., 39,): »Rísið ekki öndverðir raóti meingjörð- 
um annara, heldur« o. s. frv., ekki að umbera raeð hógværð 
og friðsemi mótgjörðir og breyzkleika, og sýna það göfuglyndi 
og kristindóm, að unt er að launa ilt með góðu? 

A þetinan hátt álít eg að vér eigum að vinna og gegna 
köllun vorri, að laga lesti og bresti nútímans, ef oss á nokk-' 
uð að verða ágengt, En i þessa hlið embættisins virðist 



Digitized by 



Google 



36 • 

mér oft og víða vera of lftil áherzla lögð, bæði af mér og 
öðrum. 

Eg útlista þetta ekki frekar, þar eð eg vona, að yður sé 
orðin skoðun mín full Ijós. 

En það er mér vel lj<5st, og eflaust einnigyður, að hlut- 
verk það, sem vér höfum tekist á hendur að vinna, er afar 
ervitt og vandasamt, en einnig afar áríðandi fyrir tímanlega 
og eilífa velferð manna. J>að er grundvöllurinn undir sannri 
gæfu í lífinu hér og eftir dauðann. Og verk vort er því 
meira þreytandi, sem það er misskilið eða lítils metið af of 
raörgum, og vinnan þannig löguð, að ávöxturinn er vanalega 
eigi sýnilegur og tvísýnn, og vér verðum sífelt að vinna í 
voninni. 

Á hinn bóginn vitum vér allir, hve breyzkir og fjarri 
hinni heilögu fyrirmynd, Kristi, vér erum. f>etta beygir oss 
djúpt niður í mestu auðmýkt, og vér biðjum Guð um náð og 
líkn, lið og ljós. Biðjum hann allir, að vera máttugan í 
veikleika vorum fyrir Jesúm Krist. Hann hjálpi oss í Jesú 
nafni til þess, að vinna hans dýrðlega riki til eflingar. 



J>ess er vert að geta, að nútíminn hleður ýmsum störf- 
um á íslenzkan prest, sem eru dviðkomandi embætti hans, og 
sem hljóta að taka mikið upp af hugsun hans og tíma. — 
Hann verður að vera bóndi og helzt góður búmaður til 
að geta lifað með fjölskyldu; af laununum tómum yrði lff 
hans mjög víða á landinu reglulegt sultarlíf. Fólk lítur flest 
smærri augum á prestinn, ef honum búnast illa. En virðing 
fólksins fyrir prestinum er eitt af skilyrðunum fyrir því, að 
hann geti unnið gagn. Honum eru einnig falin oddvitastörf, 
hreppsnefndastörf, sýslunefndastörf, amtsráðsstörfo. fl., og auk 
þess vafsast hann oft í kaupfélagsstörfum og pólitík. Hversu 
þetta spillir fyrir hinu eiginlega prestsstarfi hans, ætti öllum 
að vera vel Ijóst. 



Digitized by VjOOQIC 



Hvernig eigum vér að prédika? 

Erindi, flutt á prestafundi á Akureyri 27. júní 1899, eftir 
Jónas Jónasson. 



f>að hefir einatt verið sagt um okkur prestana af þeira, 
sem hafa um okkur dæmt, að við prédikuðum fólkið út úr 
kirkjunum, með öðrum orðum, að prédikun vor, boðun orðs- 
ins, meðferð vor á inum kristilegu sannindum, færi oss ekki 
betur úr hendi en svo, að folkið yrði leitt á því ; fólkið bætti 
að koma til kirkjunnar, þættist ekkert hafa upp úr því að 
fara, það væri alt af sama staglið, sami tónninn, og væri því 
ekki ferðinni til kostandi að taka sig upp að heiman og fara 
til kirkjunnar. J>etta er mál, sem mér er ekki auðið að leggja 
dóm á. Til þess að geta það svo, að nokkur mynd væri á, 
þyrfti maður að fara sér ferð um landið, og kynna sér pré- 
dikunarhátt presta og safnaðarlífið sem víðast, auðið væri, og 
leita upp annmarka þá, sem á þessu eru. £n það geta fæstir 
komið því við. Flestir, að minsta kosti við prestar, erum svo 
bundnir, að við getum það ekki, og höfum því að eins þá tví- 
ræðu ánægju, að heyra alt af til sjálfra okkar, og verður því 
lítið úr um kunnugleik á þeim efnum. En hvað sem í þessu 
kann nú að vera hæft, að vér prédikum fólkið út úr kirkjun- 
um, þá er þó einn sá sannleikurinn órækur, að kirkjurækni 
hefir nú um æði mörg ár farið allmjög hnignandi, og altaris- 
göngur því nær lagst í dá. Eg fyrir mitt leyti kenni þetta 
ekki prestunum eingöngu; það er tíðarandinn, þessi nú ráð- 
andi mentunartízka, sem miklu eða, ef til vill, mestu ræður 



Digitized by 



Google 



38 

um það. En þess er sízt að synja, að margirafoss prestum 
hafa einnig orðið fyrireigi alllitlum áhrifum af þeim anda, og 
þar af hefir leitt, að þeir hafa helzt úr lestinni, hafa dregist 
til baka frá inum æðri og meiri frumprincípum kristindóms- 
ins, og orðið jafnvel eingöngu einskonar siðgæðisprédikarar, 
og einkum prédikað nytsemdarsiðgæðið (Utilitarismus), þau 
hyggindi, sem í hag koma í veröldinni, og dómleiða trúar- 
atriði á stólnum. — — En þeir eru nú sa'mt 
engan veginn lakastir að minni ætlun. Nei, það eru einmitt 
þeir, sem löngum og löngum lesa upp andlausar ræður, sem 
jafnt gæti verið frá 17. eins og 19. öld, um trúarlærdóma og 
þungskilin trúarefni, meira og minna grunt og óskiljanlega ; 
þvílíkar ræður eru vanar að fara fyrir ofan eða neðan tilheyr- 
endurna; að minsta kosti er það svo grandvart, að nokkur 
maður muni nokkurt orð úr þannig upp lesinni ræðu, því 
síður að hún komi einu orði inn í hjarta áheyrandans. 

í þessu frá prestanna hálfu, og svo mörgu fleiru, sem 
hvorki á við, eða er tími til að fara út í að sinni, liggur það, 
að kirkjurækni og trúrækni er að dofna, hverfa. Kirkjuvinir 
vorir dæma hart, og rita hörð orð við skrifborð sitt um á- 
standið hjá oss hér, og þeim er öll vorkunn, en kirkjuóvinirn- 
ir brosa í kamp, og telja sér sigurinn vísan. 



Já, þess er sízt að synja, að kirkjurnar standa hálftómar 
og galtómar á stundum, og það hjá þeim prestum, sem eng- 
um dettur í hug að efast um, að séu samvizkusamir og skyldu- 
ræknir menn, áhugamenn í embætti sínu, og að allra dómi 
góðir prédikarar. Jafnvel þeir t sem dæma harðast um'oss, 
þeir verða að kannast við það — og gera það. En þá fer nú 
að vandast málið; eru það þá söfnuðirnir, sem eru svo til- 
finningarlausir, áhugalausir, andasnauðir, trúarsviftir, að þeir 
geti ekki verið að taka þátt í guðsþjónustu ? Eða er það 
enn prestinum að kenna? Eg held báðum. Söfnuðirnir eru 
orðnir skeytingarlitlir að sönnu, en meira er það þd þessi 



Digitized by 



Google 



30 

alda tízkunnar, sem fer yfir landið eins og vorhrct,. og verkar 

þessi áhrif, sumpart mönnum óafvitandi. Ef annar andi yrði 

tízka, kirkjuleg stefna »kæmistí móð«, mundi þetta breytast; 

hver sá, sem meira ogminna hefir kynst einstökum mönnum 

í söfnuðum sínum, og talað við þá um þess konar efni, hann 

mun geta vottað það með mér, §b það er í mörgum manni, 

mjög mörgum, djúpur trúarlegur (religios) grundvöllur, sem þá 

kemur fyrst upp, þegar farið er að leitaaðþví. Sumir halda, 

að þeir séu meiri »fríþenkjarar« t en þeir eru, án þess að mér 

detti í hug, að neita því, að undiraldan í truarlífi íslendinga 

er talsvert mögnuð skynsemistrú, og það munu ekki svo fáir 

prestar líka eiga drjúga sneið af þeirri köku í vitum sínum. 

Fjöldinn af fólki er svo, að það, að minsta kosti nú á dög- 

um, les miklu minna biblíuna og guðræknisrit, en áður var. 

f>að eru tiltölulega fáir nú á dögum, sem lesa ritninguna. 

En það er ekki af óbeit á henni. Nú er nóg annað orðið 

til; menn vilja lesa; enda sést nú nærfeltá hverjum bæ meira 

og minna af miður hollu blaðadóti, sem flytjainnanum ann- 

að margan ósómann inn á heimilin, og svo öðrupa ritum, 

bæði á íslenzka og útlenda tungu, sem fræða um eitt og ann- 

að, sem bæði betur og líka miður fer. f>etta tekuruppþann 

tíma fyrir almenningi, sem hann hefir ráð á til að lesa. Fyrir 

50 —60 árura var fátt af slíku til, og það, sem var, kom ekki 

nema á einstöku bæi. Nú eru pyrnar og Úranía og Qöl- 

mörg önnur rit víða á öðrum og þriðja hverjum bæ, og eru 

léðar þangað, sem þær eru ekki keyptar. Menn he)'ra nú og 

lesa um, að flestar gátur séu ráðnar. Alt á nú að vera orð- 

ið fullskilið og rannsakað. Nú á að vera fullsannað, að sál 

mannsins getiekki verið ódauðleg; það eru nú nýustu fréttirnar. 

f>etta og annað eins flýgurinn í hugi fróðleiksþyrstra manna, 

festir þar rætur, skýtur öngum út til annara, og svo er út- 

breiðslan fengin. í>annig hafa menn í blöðum og tímaritum 

hrafl og mola, satt og logið, af endalausum mannfræðislegum 

og náttúrufræðislegura niðurstöðum, og nógir eru alt af til að . 

breiða það út og færa það í stílinn. Skólarnir gera og sitt 



Digitized by 



Google 



40 

til ; þar fæst nógu mikil náttúrufræðisþckking til þess, að gjöra 
grunnfæra menn að materialistum (andaneitendum), en ekki 
nóg til þess, að gjöra þá að náttúruspekingum, sem finna 
Guð á bak við alt það, sem til er, og mennirnir þekkja ekki 
nema smábrot af. £>etta alt lesa menn nú á dögum, og menn 
lesa það með áfergju af því, að það ber fróðleikskeim, og er 
nýtt af nálinni, þó að það sé gamalt og yfirgefinn lærdómur 
utanlands, þar sem vísindin lifa, og halda áfram sem talandi 
uppfræðsla Guðs til mannanna um verk hans í heiminum. 
Biblían kemst ekki að. Hún er í bráðina ekki nógu ný til 
þess, að vera lesandi. Allir vita nú, að beztu og mestu guð- 
fræðingar segja og sanna, að hún sé ekki óbrigðul, að því er 
sögulegan sannleika snertir, heldur sé hún framan af safn 
fornra þjóðsagna meira og minna blandið sannsögulegum at- 
burðum (Sbr. Bernh. Stade, Kúenen, Fr. Buhl, Cornill.). Og 
niðurstaðan hjá almenningi verður svo sú, að fyrst sumt sé 
svona lagað, þá sé líklega ekki meira en svo að reiða sig á 
hitt. f>að fer jafnan svo, að ef óvininum er réttur einn fing- 
urinn, nær hann fljótlegaí alla hendina. Fyrir 50—60 árum 
voru menn alt eins gjarnir á að lesa og nú; en hvað var þá 
til? Biblían, og talsvert af guðsorðabókum, og svo fátt eitt 
annað, sem entist ekki lengi, og var óvíða til. |>á voru menn 
biblíufróðir margir hverir, því að víða var hún þá til —•- já, 
langdrægt því eins víða og nú. Biblían frá 1866 er að eins 
komin í staðinn fyrir biblíuna frá 1813, og svo er búið. En 
sá er munurinn, að biblían frá 1813 var lesin, þó að ekki 
væri skemtilegt á henni letrið eða málið, en biblían frá 1866 
liggur nú víðast hvar ómakslítil hjá húslestrarbókunum uppi 
á hillu eða niðri í kistu, og er eins og það fé, sem fólgið er 
í jörðu. 

Á þeim tímum, meðan alþýðan var fáfróð, oghafði ekk- 
ert veður af þessari vantrúarmentunar öldu, sem hefir vaðið 
yfir heiminn, þá var enginn vandi að prédika. Fáfróður og 
lítt mentaður prestur gat þá verið bezti prestur, ef hann hafði 
nokkurn reginn hjarta fyrir og trú á málefni sínu. Hann 



Digitized by 



Zooglo> 



41 

taláði þá, hvað svo sem hann fór út f, um kunnug málefni, 
og þó að helmingurinn af ræðunni væri samsafn af ritningar- 
stöðum, meira og minna heppilega saipanvöldum, þáþóttiþað 
gott, af því að áheyrendurnir kunnu það til hálfs. Og prest- 
ur og söfnuður lifðu þá oftast í einingu andans og trúarinn- 
ar, presturinn prédikaði lærdómana, sem menn kunnu, og söfn- 
uðurinn hafði uppbyggingu af þeim. Plestir voru til altaris 
haust og vor í góðri trú, og engum datt í hug að efast til 
muna, og sízt að láta það uppi. Skynsemistrúin frá alda- 
mótunum var hér að sönnu í fuQum blóma, en það bar ekk- 
ert á því. Og þegar henni linti um og eftir 1860 með Pét- 
ursbókunum og yngri prestunum, bar ekki á því heldur. í>að 
var ekki fyr en eftir 1870 eða öllu heldur um 1880, að þessi 
nýi andi hefir farið að ryðja sér rúm, og hefir vaðið eins og 
andleg inflúenza yfir hugi manna, bæði prestaog safnaða; og 
þess vegna er nú ið kirkjulega ástand vort eins og það er. 



Af þessu litla, sem eg hefi nú drepið á í örfáum orðum, 
má fyllilega sjá, að talsvert aðrar og meiri kröfur hljóta að 
vera gerðar til prédikunar vor prestanna, en áður var. I>að 
var aðalmið þessara orða, að drepa lítillega á það, og skal eg 
geta þess að eins um leið, að þegar mér datt fyrst í hug að 
tala um þetta mál á prestafundi í fyrra, en gat þá eigi vegna 
veikinda, og beina þessari spurningu til prestanna, þá kom 
mér fyrst til hugar, að orða hana þannig: Hvað eigum vér 
að prédika? En þá mundi hvorki mér né öðrum hafa bland- 
ast hugur um, að svara með þessu eina algilda kristindóms- 
ins orði, sem alt er á grundvallað, sem alt stendur eðafellur 
með: Krist, já, Krist og aftur Krist og annað ekki. Eg 
sneri mér því skjótt að því heldur, aðtalaum, hvernig vér 
ættum að prédika hann, og orða spurningu mína eftir því, og 
í þá áttina verð eg að beina fáum orðum, enda þótt hitt verði 
líka að verða samfara, að því er mér bezt getur skilist. 

En nú vandast málið fyrir mér. Eg er langt frá því, að 



Digitized by 



Google 



42 

vera neinn fyrirrayndar prédikari, og er þar að auki mjög fá- 
lesinn í útlendri prédikunarlist og prédikunura, og það líklega 
svo, að fáa raun gruna. En svo mikið hefi eg litið í þá grein 
guðfræðinnar, er varnarfræði (Apologetik) heitir, að mér er það 
vel skiljanlegt, hverja þýðingu þekking á þeirri grein hefir 
fyrir prédikara, Og svo mikið veður hefi eg af náttúruvís- 
indum og mannkynssögu, að mér er það vel ljóst bverja þýð- 
ingu þær greinar hafa fyrir prédikara. f>að veit eg og, að 
mörg hin ágætustu skáldrit heimsins geta líka haft afarmikla 
þýðingu, því að margt er í þeim sem innblásin orð. Shak- 
spere, Schillers og Geroks kvæði, svo að eg nefni eitthvað á 
nafn, sem til er á íslenzku, gefa efni til ótal hugleiðinga, s»?m 
hafa stórþýðingu fyrir oss presta. Biblíuna tala eg ekki um. 
Hún er hinn sjálfsagði grundvöllur prédikunarinnar ; enút úr 
sambandinu við lífið verður svo margt annað að koma til 
greina, og samband mannsins og tilverunnar við Guð birtist á 
svo margan hátt og í svo mörgum greinum, að það má ekki 
heldur ganga fram hjá því. 

Og þau atriðin eru það, sem eg ætlaði að benda á, sem 
eg er hræddur um, að prestar taki alment lítið tillit til, og 
skal eg í sem fæstum orðum leyfa mér að nefna þau á nafn, 
sem eg ætla, að vér þurfum að hafa með í prédikun vorri. 

Fyrsta atriðið er náttúran í kring um oss. Eg hefi 
drepið á það áður, hvernig þessi nya hálfmenning utan lands 
og innan hefir náttúruna sem vopn á roóti Ouði. En vér 
eigum að sýna og sanna, hvað er falskt í þessu. Vér eigum 
að sýna og sanna, að náttúran markar oss leiðina til Guðs, 
og að hún er oss ímynd svo margra ágætra lærdóma, því að 
sannarlega er Guð eins náttúrunnar faðir og guð, eins og 
hann er mannanna faðir og guð. Vér skulum taka lítið dæmi, 
eitt af þúsund: Blómin, semvérgöngum á, opnast ogbreiða 
sig út, er sólin skín á þau, en daprast og lókast, er sólin 
gengur undir, og næturkulið kemur. Er það ekki ímynd 
mannshjartans og mannssálarinnar í sambandi við Guð? Ef 
hann skín vermandi voru hjarta, erum vér með andlegu lífi 



Digitized by 



Google 



43 

og krafti, en ef hann hverfur oss, erum vér andlega daprir og 
dauðir. Sjáum vér ekki þannig opinbefrunina í náfctúrunni í 
kring um oss? — Hvar höfum vér augun, ef vér finnum ekki 
í henni ótal trúarlærdóma, er söfnuðurinn skilur hundrað 
sinnum betur en þungskilda orðahljóðun hinna og annara trú- 
arlærdóma, er samþyktir hafa verið með atkvæðafjölda fyrir 
fleiri eða færri öldum ? J>ann veginn fór Kristur, þegar hann 
var að prédika. Eg man ekki eftir, að hann hafi prédikað 
eða talað út af ákveðnum trúarlærdómum Gyðinga — lögr 
málið snertir eigi það mál — en náttúruna var hann alt af 
að tala tim. Lítið tii fuglanna í loftinu .... skoðið akurs- 
ins liljugrös .... mennirnir, sem bygðu sín hús á bjargi og 
sandi .... það var kenning, sem áheyrendur hans skildu. 
far var undirstaða undir lærdómunum, sem þeim var lj<5s og 
glögg, miklu ljósari og glöggvari, en þ<5 að gengið væri út 
frá einhverjum lærdómi, einhverri ákveðinni grundvallargrein, 
sem hvorki er eða getur verið Ijós í meðvitund almennings. 
Presturinn þarf að bera meira en lítið skyn á náttúrufræði, 
annars getur hann ekki staðið á verði fyrir kristindóminn á 
móti árásum, sem bygðar eru á grunnri og andaneitandi skoð- 
un á náttúrunni. Hann má til að vera eins vel heima í fróð- 
leiknum um Guðs verk eins og orðahljóðan setninga kirk- 
junnar; og þá er eg viss um, að hann kemst nær Guði með 
tilheyrendur sína, en með sumum skýringum á Agsborgarját- 
ningunni og Stóra Katekismus. Eða mun ekki hin fagra og 
áhrifamikla náttúrulíking f sálmunum: »J>6 holdið Itggi lágt 
og læst í dróma« og »t fornöld á jörðu« lyfta huganum 
bærra — nær Guði, en þ<5 að eiahverir trúarlærdómar séu 
útlistaðir jafn þungum orðum og þeir eru sjáltir til, eftir 
játningarritunum, og það þó að vel sé gert? Mér er nærað 
halda, að svo sé. 

Annað atriðið er lífið, lífið f kring um oss, þetta vort 
daglega líf, sem vér lifum, hrærumst og erum í. Oss virðist 
þetta líf vort einatt vera tilbreytingalftill ruglingur af því sama 
upp aftur og aftur, en ef vel er að gáð, þá er það samsett 



Digitized by 



Google 



44 

af einlægum smáatvikum, en smáatvikin eru ein samföst 
hlekkjafesti, mikilsverð og þýðingarík röð af þessu óslítandi 
sambandi orsaka og afleiðinga, sem hefir svo mikla þýðingu í 
sér. Að fara að tína saman þannig löguð dæmi máli mínu 
til sönnunar — þess þarf eg ekki, í>að þarf ekki nema litla 
eftirtekt á hlutunum til þess, að finna nóg efni til að sanna 
þetta. Og þetta ætti að vera hverjum manni létt; það þarf 
engan stórlærdóm eða þekkingu til þess — bara ögn af eftir- 
tekt, og hugmynd um að miða saman hluti. Svo er búið, 
Kristur hagaði einnig sinni prédikun á þenna hátt. Allir 
kunna söguna um mennina, sem eg mintist á rétt áðan, sem 
bygðu sín hús á bjargi og á sandi, og hvernig hann heim- 
færði það. »Ekki saurgar það manninn, sem inn fer um 
nmnninn, heldur það, sem út fer af munninum« (Matt. 15., 
17. o. s. frv.), segir hann. Sama raásegja um flestar dæmi- 
sögur hans og eftirlíkingar, að allar eru þær teknar úr inu 
daglega lífi samtíðarmanna hans. Sama virðist mér liggja 
nq4g svo beint fyrir oss. Með því er svo hægt að vekjaeft- 
irtektina, glæða skilninginn og knýa hugsunina frá inu ver- 
aldlega beina leið til ins andlega á margvíslegan hátt. 

Hið þriðja, sem halda verður fram, erhinn etiski (sið- 
gæðis-) grundvöllur lífsins, hinn uppalandi tilgangur þess 
og markmið. fað er sem næst því, sem vanalega er kallað 
að »prédika móralinn«, brýna siðgæðið fyrir söfnuðunum. 
J>etta get eg látið hjá mér líða, að fara fleirum orðum um, 
af því Að eg veit til, að flestir prestar eða allir gera það nægi- 
lega, og mun þar ekki þurfa við að bæta, ef að eins undir- 
staða þeirrar prédikunar er ið kristilega siðgæði, ogsvoað 
sú pródikun og umvöndun er löguð eftir vorum landsháttum, 
en eigi útlendum, sem oss eru lítt kunnir, og missa fyrirþað 
áhrif sín, t. d. að eigi sé síður talað um tún og engjar en 
um akra og vlngarða. Mestöll pródikun Krists er etisk, t. d. 
fjallræðan, dæmisögur hans, og flest annað í þremur fyrstu 
guðspjöllunum ; en í. Jóhannesar guðspjalli er mikið af trúar- 



Digitized by 



Google 



45 

fræði í kenningu hans, enda er frelsarinn sýndur oss þar frá 
talsvert annari hlið en i hinum guðspjöllunum. 



Um leið og vér förum þannig út í hið almenna ogdag- 
lega í lífinu, prédikum vér Krist, eða eigum að prédika hann, 
og engan annan, því að í honum, með honum og fyrir hann 
er alt. Vér verðum <að prédika — eða reyna að prédika hann 
inn í lífið eftir megni af allri vorri sálu, öllu voru hugskoti, 
Kristur er sú æðsta og mesta etiska persóna, sem birzt hefir 
á jörðu, af því að hann kendi í einu Guðs vilja í sinni 
lögmálsboðun og Guðs e 1 s k u í sinni hjálpræðisboðun. Hans 
orð eru og verða að vera fyrir oss skilyrðislaus sannleikur, og 
sá sannleitur, sem í honum er, mun gera oss frjálsa. Vér er- 
um ekki fyrir það bundnir við neinar lögboðnar skýringar á 
orðum hans. Oss er frjálst að skýra þau á hvern þann hátt, 
sem kristileg hugsun segir oss, og kristilegri prédikun^ hæfir, 
þar sem þau annars eru svo dul, sem víða kemur fyrir, að 
þau þurfa nákvæmra skýringa við. En fyrir sannleika Krists 
orða ber oss að leggja alt í sölurnar, já, lífogblóð, eftilþess 
kæmi, eins og hann gerði. En ef trú vor á málefni ogsann- 
leika kristindómsins er dauð, þá hvilir á oss sú skylda, eg 
sný ekki aftur með það, að vera svo ærlegir, að afklæðast 
hempunni og þegja. Kristur verður, auk síns háleita Guðs- 
sonernis, að standa fyrir vorum hugskotssjónum prestanna sem 
úniversal-maðurinn,*) algervisfyrirmyndin, sem hinn stóri 
etiski spámaður, sem hin lifandi sannleiksopinberun Guðs hei- 
laga vilja og hjálpræðisráðstafana hér á jörðunni fyrir mann- 
kynið. Sá, sem ekki hlýðir honum, hann brýtur Guðs vilja; 
sá, sem ekki fylgir honum, hann hrindir frá sér Guðs anda; 
sá, sem ekki skeytir um hann, sneiðir sig hjá Guði, gengur 

*) Eg bið um, þó að eg viðhafi þetta orð, að taka ekki orð mín 
svo, að eg só að halda því fram, sem nýevangeliatarnir í Sví- 
þjóð og Noregi kenna, þvi að það er einskonar únítarismi (sbr. 
Y. Rydbergs : Bibelns lára om Kristus). 



Digitized by 



Google 



40 



úr vegi fyrir honurn í hjarta sínu. »Enginn kemur til föð- 
ursins nema fyrir mig«; en Kristur leitar að því týnda, hann 
reisir við hið fallna, hann leiðréttir hið vilta, ogþannig hefir 
hann ótölulegan sægmanna frolsað, sumaígegnum lífsstríðið, 
suma í gegnum skynsemina og sannfæringuna og suma, og 
eg vil halda að tiltölu flesta, í gegnum tilfinninguna, gegnum 
elskuna, gegnum hjartað. f>að er aðalvegurinn, sem Kristur 
velur sér, og hvað miklu af flóknum og torskildum lærdóm- 
um um réttlætingu af trú, sem er ofið utan um það, þá verð- 
ur þetta þó aldrei annað. en það sem eg hefi á bent, því að 
t r ú i n, tekin ein fyrir sig (abstrakt) verður aldrei annað en 
skynseminnar niðurstaða og verk, sannfæring, *) og trúin er 
ætíð dauð, ef hjartað og tilfinningin er ekki samfara. 

f>ess vegna er vor prédikun ónýt, ef vér reynum ekki 
að prédika Krist inn í lifið. Náttúran fyrirmyndar oss það, 
lífið sýnir oss það, siðgæðiskröfurnar heimta það. Ef oss 
tækist það, þá er sigurinn unninn. Vér verðum að reyna 
það í einföldu formi og skynsamlegum líkingum, rétt og vel 
heimfærðum, út úr náttúrunni hér og lífinu nú, eins og 
Kristur gerði út úr náttúrunni þar oglífinu þá. En að öðru 
leyti held eg hver verði að syngja með sínu nefi; og þýðing- 
arlítið hygg eg það, hvort menn halda hinni gömlu þung- 
lamalegu efnisskipun prédikana, eða yfirgefa hana eins og nú 
er orðin tízka, á Norðurlöndum (en |>jóðverjar halda fast við 
hana), ef að eins er andi og líf í efnismeðferðinui, ef orðin og 
kenningin er bein og ljós, og um fram altað hjartasláttur 
prestsins heyrist í gegnum hana, ef svo mætti að orði kveða. 
Og lítið gef eg fyrir það, hvort blöð eru höfð eða ckki, hvort 
menn læra ræðuna utan bókar, eða lesa hana upp. f>að er 
vonandi að flestir prestar séu svo læsir, ogsvo kunnugirræð- 
unni sinni, að þeir þurfi ekki að hafa augun jarðföst í blöð- 
unum, en geti farið svo frítt með ræðuna að þeir verðiekki 



.*) Sbr. „Sönn trú á Krist cr hjartgróin sannfæring um u o. s, frv. 
(Barnal. H. H. 99. gr,). 



Digitized by 



Google 



47 

■þulbaldalegir í framburði, ef rórourinn leyfir annað, eða ef þeir 
verða það 7 þá verða þeir það eigi síður, ef þeir þylja utan- 
bókar. En fáum er ætlandi að prédika af munni fram án 
undirbúnings. f>að yrði líklega hjá sumum æði oft sama efn- 
ið, þegar til reyndanna kæmi. 

En það er ið sama, á hvem hátt vér gerum það, ef oss 
að eins tekst, að prédika Krist inn í lífið. Ef mannkynið 
hefir Krist með sér í lííinu, þá er það bjart og fagurt sem 
hlýr vordagur, og hið vetrarlega úr hjarta voru og lífi — það 
hverfur eins og fannir fyrir þeymildi vorsins. En efþaðyfir- 
gefur Krist, er lífið einsog svartskýuð, ægileg haustnótt; það 
rofar hvergi til neinnar stjörnu, í neina átt. Og ef prestur- 
inn hefir hann ekki, þá er svo langt frá, að hann geti séð 
öðrum fyrir ljósi lífsins, að hann sér ekki sínum eigin fötum 
forráð. Margir höfum vér séð eina mynd eftirmyndaða í blöð- 
um og bókum: Jólanóttina eítir Correggio. Eg vil segja: 
I>að er mynd als raannkynsins, sem hefir Krist og vantar 
Krist. Alt er dimt, koldimt, nema miðjan; þar má sjá móð- 
urina, unga og yndislega, með ungbarn í fanginu, og stafar 
skær birta út frá því á alt það, sera næst er, þar á meðal á 
andlit hirðanna knéfallandi, en þeir, sem fjær standa, eru í 
myrkri. Alt, sem er nærri, er bjart; alt, sem er fjarri, er 
svart. pessa birtu þarf að leiða inn í hugskot manna, og ef 
það tækist, þá nmndi biblían vorða meira lesin, en er, þá 
mundi verða minna af dauðu siðgæði í þjóðinni, en er, og 
það sem mest er ura vert, Kristur ná sínu konungshásæti í 
kristindómi þjóðarinnar. 

Að ná þessu — færa þetta í áttina, er vort hlutverk ; en 
það kostar mikið, það er satt. En hvað gerir það til? J>að 
kostar það, að biðja og vilja; það kostar það, að verða sjálf- 
ur frjáls í Kristi; það kostar það, að finna, að það er Krist- 
ur, en ekki landstjórnin, sem hefir sett ossí stöðn vora; það 
kostar það, að kenna sjálfum sér og öðrum að skilja það og 
finna það, að þeir hafi ekki þrældómsanda með þrælsótta til 
Guðs, heldur útvalningaranda rneð barnarétti; ogaðsábarna- 



Digitized by 



Google 



48 

réttur er fyrir Krist: hans stóru etisku persónu, hans dæmi t 
hans kenningu, hans sigur yfir dauða og ddmi, og þá endur- 
lífgandi minningu, sem hann hefir gefið oss til þess, að rtft- 
festa sig í oss og söfnuðum vorum : hina heilðgu kvöldmáltíð. 
Svo læt eg þessum fáu orðum lokið, eg hefi að eins sett 
fram í þeim mína eigin meiningu. £n að endingu skal eg 
leyfa mjer, þó að það sé nokkuð fjærskylt, að geta þess, sem 
sýnishorn þess, hvað myrkt getur verið í hjarta manns, að eitt 
haust fyrir fám árum var eg á ferð í myrkri, í bezta veðri og 
alrauðri jörð, og roflausum svartskýuðum himni. Myrkrið 
var svo magnað, að eg gat með engu m<5ti glöggvað neina 
götu, hesturinn, sem eg rak, lötraði með klyfjar sínar götuna 
á undan rajer, og eg á eftir. Svo var dimt yfir, að eg gat 
ekki séð nein skil fjallabrunanna og skýjasortans. Aleiðinni 
runnu mjer í hug ýmsar hugleiðingar, það fór ura mig bitur 
hrollur, eg fann ekki það sem eg þurfti og vildi finna, fyrri 
en rofaði í austri og eg sá eina stjörnu blika. J>á var eins 
og létti af mér. Hugrenningar mínar féllu í stuðla þar í 
myrkrinu, en þeir gleymdust. Tveim dögum síðar týndi eg 
saman úr þeim það eg gat gruflað upp, en það var að eins 
veikur eftirhljóraur. Síðan hefi eg ekki snert þetta blaðfyrri 
en nú. En vísurnar les eg nú upp — þær benda þó í áttina, 
hvernig mannshjartað stundum fer að finna Krist. 

1 skjálfandi hrelling eg hugmóður sat — 

mitt hjarta var kalt, 
og huggunarstjörnu eg hvergi séð gat, 

því heldimt var alt — 
mcr heyrðist að eins einlæg dauðastuna — 
mig óar yið því, slíka stund að muna. 

Eg var sem í drauini; eg vissi' ekki neitt, 

eg vaknaði ei; 
mitt hjarta, það skalf, og mitt höfuð var sveitt 

sem hafrokið fley 



Digitized by 



Google 



49 

því eg sá hvorki himin, sæ né hauður, 
í helmyrkri var alheimurinn dauður. 

Mig langaði' að flýa, já, flýa, en hvert? 

þar frelsið ei var; 
mér fanst sem ið kolsvarta gap væri gert 

til að gleypa mig þar, 
eg dirfðist ekki fót né hðnd að hræra, 
eg hugði dauðans voða mig að bæra. 

Eg vissi ekki hvaðan eg hjálp mundi fá 

úr hrellingar pín, 
en bjargið, er sárast á sál minni lá, 

var samvizkan mín; 
með bolvun heims hún hrakti mig og píndi, 
og hel og dauða þessi nótt mér sýndi. 

Og myrkrið var svartara^ en svartasta gróm 

er sveipaði 1 um alt 
sem áður, er jörð var í eyði og.tóm, 

og alt var svo kalt; 
það fanst ei Ijós, ei líf, ei nokkur andi, 
ei líkn, ei nokkur vörn við slíku grandi. 

1 skjálfandi hrelling eg hrópaði þá 

í hörmungar neyð: 
»I>ú Guð, sem ert hátt upp í himninum blá, 

við hástjarna skeið, 
minn náðarfaðir, lýstu hreldu hjarta, 
og hugga mig við föðurljósið bjarta«. 

1 svartnætti hjartans eg sá ekki neitt — 

eg sá ekkert ljós — 
og fann tóma hrelling, mitt höfuð var sveitt 

sem við helfarar ós: 



Digitized by 



Google 



50 

»Æ, líkna, faðir, fljótt úr djúpi syndar, 
ef faðir ertu þinnar spiltu myndar«. 

Mér fanst eins og styndi hið biksvarta bjarg, 

sem á brjósti mér lá, 
það var eitthvert óskaplegt örvænufarg, 

sem yfir mig brá; 
»Ó, eintóm heljar hrelling fyrir stafni, 
ó, hjálpa, faðir, mér í Jesú nafni!«. 



I>að rann eins og dagur í diramunni þá, 

í djúpinu ljós, 
og huggunar stjörnu þá bjartri við brá, 

sem blikandi rós, 
er sendi frið í friði horfið hjarta 
og fögnuð inn í dauðamyrkrið svarta. 

í>að rann eins og sól upp úr sortanum þá, 

er svæfði minn harm, 
hið vökvandi tár mína vætti brá, 

það vætti minn barm. 
í>á fann eg loksins frið í dauðans stafni, 
þá fann eg: það var líkn í Jesú nafni. 

Og sortinn, hann hvarf, og eg sá hann ei meir; 

eg sá þína náð, 
6 Guð, og eg fann ei þann grimmbeitta geir, 

er gerði mig bráð 
þess harmadjúps, er hjarta dáið særði, 
og hel og dauða mér að brjósti færði. 

Ó, lof sé þér, Guð, þú ert lífgandi hlíf 
fvrir lifandi sál; 



Digitized by 



Google 



51 



þá frelsaðir mig fyrir frelsarans líf 

og frelsisins bál, 
sem logar glatt í gegnum allan heiminn 
og guðdómseldi lýsir allan geiminn. 

I>ú lifandi Guð, þu ert lifandi sól 

fyrir lifandi náð, 
þú stendur, þó veltist um heimanna hj<51 

og heims drottna ráð. 

í mínu brjósti man eg eitt — það eina: 
að mínu hjarta veittir blessun hreina. 

I>ví fell eg, minn Jesú, að fótum þér enn, 

þú frelsari minn! 
æ, kallaðu saman þá sárþjáðu menn 

í sðfnuðinn þinn, 
og gef þeim frelsis blómið þitt ið bjarta, 
og bygðu kirkjur inst í þeirra hjarta. 



-^o^ 



Digitized by 



Google 



Hólastifti. 

Söngljóð (Cantate) eftir 
Matth. Jocbumsson. 



I. FORÐUM. 

Kecítatíf. 

{>jóðin var ung, því að æskunnar kraftur 

í æðunum brann — 
hundrað ár eftir að heilagi siðurmn 

heiðnina vann. 
Aldreigi lögum í landinu stýrðu svo 

lýðfrægir menn: 
Gizur hinn mikli og Markús með Jóni 

og Sæmundi' *) í senn. 
Aldrei var glaðari öld, eða snjallara 

alþingi háð; 
þá voru goðar sem gættu síns lands 

fyrir guðlega »náð«. 
Aldreigi gáfu menn göfgara nýmæli 

glaðari róm, 
en Norðurland bauð, þegar biskup því gaf 

heilan biskupsdóm. 



1) Gizur biskup ísleifsson, Markús Skeggjason, Jón Ögrotmdsson 
og Sæmundur hinn fróði lifðu allir samtímis á öndverðri 12, öld. 



Digitized by 



Google 



53 



Og aldrei skein glaðara góðs manns tár 

við glóandi sól, 

en þegar menn hófii þann heilaga Jón 

á Hólastól. 

Söngur. 

A Hdlum klukkurnar hringja 
mót hlæjandi júní-sdl, 
og djáknar dillandi syngja, 
svo dunar í hverjum hdl. 

Alt er á ferð og iði 

af andans og hjartans friði, 
og horfir á Hdlastól/ 

Frá^Guði kemur sú gáfa, 

sem gleður þig, norður-sjdt, 

hún kom ei frá Kúríu' og páfa, 

hún er kvistur á frjálsri rdt. 
Sitt fdlk vill nú biskup blessa, 
nú byrjar hans fyrsta messa, 

með sigur og siðabdt! 

Kór. 

Cantemus, oremus, 
Deum laudemus ! *) 

Klukkurnar klingi; 

klerkarnir syngi. 
Fagna þú, Norðurlands frdn! 

Grofin er unnin, 

Guðs ljdmi runninn: 
Christe, Kyrje-eleysdn! — 

Heilögu hljdmar! 
himnesku dómar! 



1) = Syngjum, biðjum, lofum Guðl 

^Google 



Digitized by ^ 



54 

Alt Tiknar, 
alt stiknar . . , 
Hver talar svo hiraneskan tón? 
Hann syngur, svellin renna, 
hann svarar, hjörtun brenna. 
Eja, sancte! 
Sancte, eja! 
vor biskup, hinn blessaði Jón! 

& Kór. 

Hrifinn skari 

að háaltari 
horfir og þegir, 
en hljómurinn deyr . . . 

Heyr, heyr! 
nú syngur hann og segir: 

Salva sedem, 
Sancte Domine! 
Salva templum, 
Sancte Pater! 
Salva Hólas, 
Sancte Mater! 
Salva patriam, 
Salva populum, 
Sancte Fili, 
æterne unigenite! 
Eja, eja, 
Christe, Kyrje-eleysón ! *) 

- Svo heilsar inn heilagi Jón! 



1) Helga stól þinn, Drottinn! Helga kirkjuna, heilagi Faðir! 
Helgaðu Hóla, heilaga Móðir! Helga land og lýð, heilagi 
Guð3 sonur, eilífur og eingetinn! o. s. fry. 



Digitized by 



Google 



55 

S61Ó. 

Hólastóll með hefð og sóma 

hafinn stóð, 
biskup nýr með listaljóma 

lýsti þjóð. 
Postullega prýddi Hóla, 
presta lærði, vígði skóla, 
lék á hörpu hymnaljóð. 

Iðja prýddi, dáð og dugur 

dýran stól; 
fegurð, kapp og fremdarhugur 

fjörið ól; 
sumir kenna, sumir smíða, 
syngja, nema, rita, þýða; 
einner biskup allra sól. 

Aldrei Hólar áttu síðan 

yfirmann 
engilmæran, iturfríðan 

eins og hann. 
Fólkið þusti heim að Hólum, 
hjörtun brunnu sem á jólum. 
Aldrei dýrri dagur rann. 

Recítatíf. 

Nei, því sem elding ið andlega kemur, 

og óðara fer, 
um augnablik skín, og Guðs eilífu 

dýrð í örmum sér ber; 
sem magn það, er sóst ei, það mjög er oss 

nærri, eins mér eins og þér, 
en birtist sem Köntgens röðlarnir fyrst 

við reynslunnar gler. 
Og birtist það bezt, þá breytist það mest, 

eða bliknar og þver; 



Digitized by 



Google 



56 

svo svarið er einatt: »|>að aldrei var til, 

því að enginn það sér.« 

Og veröldin vill hafa stríðin, 

þvf vantrúin, heimskan og tíðin — 

sá hdpur var sjaldan hlýðinn 

á heilagri kirkjugrund 

í frá hinni fyrstu stund, 
Sjálfur Jdn helgi fdr heldur strangt 
að hefta það, sem hann dæmdi rangt, 
með kreddur sfnar hann komst svo langt, 

að kastaði nöfnum daga: 

Heiðin varð Huld og Saga. 

Alþýðusiðir og alþýðuljdð, 

alt var tekið af fáráðri þjóð, 

og kyrkt af kirkjunnar frosti. 

Meistari Ovíd og mansöngsprjál 

meinað var hverri lifandi sál; 

alt hét það lausung og losti. 
En fólkið var breyzkt og bldtaði 1 á laun, 
og bjó hinum »heilaga« þunga raun. . 

En Sæmundur Sigfússon brosti. 

Og næstu öld harðnaði hríðin. 
í>ví heimurinn, þrjdzkan og tíðin, - 
sá hdpur var sjaldan hlýðinn. 
J>á harðnaðf á íslands grund, 
er Sturlungar stefndu fund. 
Og »guðslög« mdt landslögum gengu á hdlm, 
svo geysandi styrjöldin trylt og dlm 
jds eitri og gldð yflr ættlands Bdlm, . 
og ataði kirkjuna bldði. — 
Á Hdlum sat Guðmundur gdði. 
í>eir hröktu hann svipum og hnúum og kldm, 



Digitized by 



Google 



57 



þá hét hann á Föðurinn suður í Kdm, 

en hinir á föðurinn Fjanda. 
Og kirkjan stundi svo karar-snauð, 
öll kristnin var orðin lifandi dauð. 

Hve niátti sú menning standa? 
Sem syndanna fdrn og glæpanna gjald 
þeir gáfu sig páfa og konungi' á vald. 

En höfnuðu heilögum anda, 

Kór. 

Og andinn kvaddi vor frœgu flet 
og frelsið f.dauðans vanda. 
1 fjöllunum glotti við hel og hret; 
og hraun og jökull og bára grét : 

»Nú hafnið þér heilögum anda!« 

fiecítatíf. 

Og svo liða þrjú hundruð andvana ár 

með ánauð og drepsóttir, skelfing' og fár. 

Hver megnar vorn skapaddm skilja? 

Hvpr skilur, að alt fer í aldanna sjó, 

en alt saman — alt saman lifir þd, 

og rís upp með vitund og vilja? 

Á Hdlum fdr vaxandi valdið og prakt, 

en visnandi Guðs ríkis eilífa makt, 

meðan klerkarnir kreddurnar þylja. 

Með harðstjdrnar kúgun þeir hjörðina flá, 

sem horaðist dýrðlingabeinunum á, 

og hrjáðist í hjátrúar klungri. 

Á Hdlastdl Gottskálk inn grimmi býr; 

sú »guðsnáð« varð Norðlingum heldur dýr, 

sem fitnaðf á feiknum og hungri. 



Digitized by 



Google 



58 

Sóló. ' ■ 

En þótt jörðin sé löt og sem fjalagólf flöt, 

— eins og fólkið trúði, — 
hún rumskaði þó, og fram á við fl<5, 

hvert farbann seA lúði. 
Með önd og með sál sló eld við stál 

Jón Arason sterki, 
en kappinn feigur að foldu hneig 

fyrir framtímans merki. 

Hnigin var sól 

yfir Hólastól 
og hamingjan forna. 

En hollara skjól 

vann höfuðból, 
sem hjörtunum orna. 



% SIÐABÓTIN KEMUR. 

Sóló, eða víxlsöngur. 

Til vígs, til vígs, því vöknuð dunar veröld öll! 
Með Æsum ganga Einherjar á lðavöll. 

Nú þora menn um þvera jörð að þeyta skeið, 
til Ameríku og Indíalands er opin leið. 

Mót hringabrynjum bændur setja byssuhlaup, 
og ránsherranna »borgir« bjóða beztu kaup. 

Sem drífa fljúga fáséð rit með frjálsa ment, 
sjálf börnin kunna lærddmslist og lesa prent. 

Og skáldin kveða kerskinn dð um klerk og múk, 
sjálf kirkjan þykir orðin ær og ellisjúk. 



Digitized by 



Google 



59 

Hann Leó *) kvað það barnabrek, og brösti' í ró. 
En Lúther kom, og »lj<5nið« ei að lambi hló, 

Sú fólkorusta frægust kvað við fold og dal, 

og rammara söng, en Rollant kvað við Ronceval. 

J>ví Lúther sterki hjó svo hart, að heyrist enn: 
»í Kristi Guðs er foldin frí og frjálsir menn!« 

Hann hj<5 svo stórt, að höfuðið fauk af Hólastól. 
Og föl og blóðug féll í mar hin forna sól! 

Kór. 

En Ijósið færði líka reyk, 
og langt var enn að bíða, 
því konginum fyr en Kristi varð að hlýða! 

Og fólkið draup og kongi kraup, 
þótt kirkjan þess ei biðji: 
wFrelsi 1 oss Kristíán Priðriksson hinn þriðji!« 

Recítatíf. 

Norðurland við sæinn svala, sett við heimsins jökulskaut: 
Undrast ei, þótt sjálfri seinki sólu Ouðs á þinni braut. 
Sunnanátt og sumri fylgja suddaél og þokutíð; 
lengi fram á vorin varir vetrarkuldans dauðastríð. 

Vonum fyrri líf og ljómi lýsti þó hinn forna stól, 
þegar Brandur 2 ) biskup þriðji bygðir nam og höfuðból. 
Hóf frá stofni stól og skóla, stiftið endurskóp og lýð; 
prentlist hans og Heilög Ritning htíf vort nýa frelsisstríð. 

Aldrei fyrri áttu Hólar afreksmeiri listamann — 
aldrei fyrri, aldrei síðar, afrekskörung meiri' en hann. 



1) o: Leo hinn 10. páfi (Leo þýðir ljón.). 

2) Guðbrandur ^þorláksson, (biskuj> á Hólum 1570— lti27). 



Digitized by 



Google 



60 

Guðs orð talar, hjörtun hitna, hugir vakna, titrar sál, 
gamlar þokur hlaupa' í hnykla, heljar-dgnir, brennumál. 

í>ess á milli' er heiður himinn, hugsun skörp og vörin og djúp : 
frelsið rumskar, fræði lifna, fólkið sér sinn dapra hjúp. 
Arngrims fræði, Hallgríms harpa,hugvit Gísla, Brynjdlfs stjdm: 1 ) 
sýndist þd í sandinn hverfa svo sem ónýt dreypifdrn. 

Aldir tvær, sem kappi' á knjánum, kúgað fólk á hólmi stdð, 
meðan sífeld ólög eltu okur-svikum pínda þjdð. 
Lagaspilling, dstjórn, ofsi eftir galdrafárið hvín, 
mátti lítt þau meinin sigra mælskukempan Vídalín. 

Svo er fargið þungt á þjdðum, þung in fornu heimskugjöld. 
I>annig seinkar synd og vani siðabdt og nýrri öld. 
Loksins milli bleikra bdlstra birtu sld á gamla Frdn, 
þar sem ungir orku neyttu Eggert, Bjarni, Skúli, Jdn. 

Og þér, Hdlar! Hvílík hnignun, hnignunifrá Guðbrands tíð! 
|>að er reynd og segin saga: sífeld hnignun, dauðastríð! 
Aldir sjö þú stýrðir stifti, stdl og skdla, Norðurland; 
þessa öld þú af því áttir ekkert — nema flag og sand! 

Rödd. 

Hátt yfir Hdlabyrðu 
hlymur af dimmum söng, 

þrymur og þungan stynur, 
það er hún Líkaböng: 
Fjöllin jafnast við foldu, 
fara skal alt í moldu 
gegnum hin svörtu göng! 
Klukkan drynur: 
»kirkjan hrynur!« — 
Líkaböng! Líkaböng! Líkaböng! ~ 



1) o: Arngrímur lærði, Hallgrímur Pétursson, Grísli (Vísi-Gísli) 
Magnússon og Brynjólfur biskup Sveinsson. 



Digitized by 



Google 



61 

Önnur rödd. 
»VÍVOS VOCO, 

mortuos plango, 
fulgura frango!« ! ) 

Kór í lofti. 

Peribunt gentes, 
templa delentur 
sublimæ turres 
ventis fragentur; 
dogmata sacra, 
mundana quæque 
Commutabuntur: 
Verba divina 
numquam perduntur! 2 ) 

Sóló. 

Dauðlegt er alt 
og deya hlýtur, 
sé það hold af holdi. 
En von er til 
sú, er vængja ljær 
sál til betri sala. 



1) o: Eg kalla lifendur, harma liðna, sundurríf þrumurnar! (fornt) 

2) Efnið sarasyarar þessari stöku: 

f>jóðir deya, detta hof, 
dýrstu turnar falla; 
valdboð manns er van sem of; 
veraldar i gegnum rof. 
Drottins orðið dagana lifir alla. 



Digitized by 



Google 



02 

3. KÚ. 

Recítatíf. 

Öldin síðsta, öldin stóra! einnig þú til viðar snýrð. 
Hetjumöðir, hver fær metið, hamingju þína, rausn og dýrð? 
pú hefr fjörgað foldu alla, farið eldi tíð og rúm, 
vakið alt, og listaljóma lífgað — nema dauðans húm! 

Orð þín voru: »Endurfæðist! Eining verði sérhver þjóð; 
fólkið vakni, fjötrin bresti, frelsið kveði sigurljóð!« 
Og til flýtis boði' og bótum bál þú tókst og járn og eim, 
furðumögn, og funaleiftrin fest sem net um þveran heini! 

Mikla öld, þitt móðurhjarta mundi líka vora storð; 
því við vorar vöggur kvaðstu vonarmál og frýuorð. 
Margir heyrðu, margir stríddu, margur vaskur hneig í val, 
meðan lífsins ljóð þín hrundu, líkt sem vötn um sumardal. 

Mun þó enn af kojánum komin klakalandsins veika þjóð? 
Sollin mein er seint að græða, — seint að yngja gamalt blóð. 
Hvað þá? Yfir tún og tinda talar ný og máttug sól, — 
skín og leiftrar yfir ollu — öllu — nema Hólastól! 

Sólú. 

Kall er komið, heyr: 

Koma tveir og tveir, 
fáir eins og forðum Jesú sveinar; 

bera' ei stolu 1 og staf, 

stolza 1 ei neinu af; 
þurrar standa grænar trésins greinar. 

Kall er komið, heyr: 

»Komi allir þeir, 
sera þá nýu náðarköllun skilja! 

Byrjið siðabót, 

birtið aldamót! 
Setjið þing með sigurstcrkum vilja!« 



Digitized by 



Google 



63 

Kór. 

Heilagur andi, 
hógværu bræður, 
hyllT yður heillum 
hringinn f kring; 
leiði til Lögbergs, 
Lðgréttu helgi, 
Véböndin vígi, 
verndi' yðar þing! 

Ei hefir^buðlung, 
bagall né silfur, 
lðg eða landstjórn 
lagt yður mót. — 
J>riðja sinn kveður 
kraftarins lúður: 
»Sannleiki, sigur, 
siðanna bót!« — 

Dagur er uppi, 
dynur í lofti, 
niðar^mót nýöld 
nútfmans hjól. 
priðja sinn þjóðu 
þráir að lýsa 
náðarsól ný yfir 
Norðurlands stól! 

Sóló með Kóri. 

Trúna' ei lengur bækur bindi, boð og völdin manns. 
J>ing er sett, að lögin lýsi lífs og kærleikans. 
Sannleiksandinn, sjálfur Ðrottinn, semji Kristinnrétt 
Hólastifti hinu nýa, hér sem verður sett, 

— verður sett! 



Digitized by 



Google 



Köld og mörg eru kirkjuboðin, Krists eru létt og fá. 
Lærðu, barn, hans lög að elska, letruð hjörtun á! 
Dómur lífs og Drottins vilji dylst í sálu þér, — 
dylst í þessum syndasolli, sem þú berst við hér, 

— berst við hér! 

Hér er ríkið, hér er Kristur! Hann er þetta barn, 
offurselt í synd og voða, sett á eyðihjarn! 
Hér er ríkið, hér er Kristur. Hann er fallin þjóð, 
sú er gegnum syndir feðra seldi líf og bl<íð, 

. — líf og blóð! 

Frelsum hana, frelsum barnið, fyrst að það er hann! 
Sýnum Kristur sé á jörðu ; sýrrom Guð og mann ! — 
Komi Jesú kærleiksríki ! Komi glaða-sól! 
Náðin Guðs hin nýa vígi nýan Hólastól, 

— Hólastól! 



Kvcnna-raddir. 

Heilög og stór er hjartans þrá 
að hefta vor meinin stríðu; 
en varið yður að brjéta bág 
við bjwkina Drottins fríðu! 

Tíminn með brugðin brand og sog 
bíður á aldamétum, 
en Kirkjan setur í síðstu lög 
sverðið að fornum rótum. 

Lengi 1 er að vsxa vegleg björk f 
sem vermk um aldir hólinn; 
en kalt er að byggja bera mQrk r 
þá burt eru T hin gtolii skjólin! 



Digitized by 



Google 



65 

Karlmanna-raddir. 

Hið aldna, feyskna fer sera má, 
það fellur ef getr ei lifað ; 
eldur og sverð því sigrast á, — 
en sólunni fær ei bifað. 

Sé viljinn sannur og hjartað hreint, 
vér hræðumst ei ógnir neinar. 
Guð er í oss. Vér göngum beint; - 
svo gjörðu þeir Jesú sveinar! — 

Kór og Finale. 

Fögur er foldin! 

Fram með Drottins merki! 

Tindra daggir af trú og von. 

Nýfædd f norðri 

náðarsól Ijómar. 

Christe, kyrje-eleyson! 



Athugasemd. 

Ljóð þessi skyldu vera minnisstef hinnar horfnu 
»Hdladýrðar«. Felst í þeim yfirlit sögu Hólastiftis, og er 
tekið um leið tillit til sögu als landsins og sambands tím- 
anna. — 1. kaflinn er miðaður við stofhun Hólastóls sam- 
kvæmt hinum fögru fornbiskupasögum. En sá »gullöld« 
blandaðist skjótt hinni rammari kirkjuðld og járnðld hins 
mikla lagaleysis á Sturlungatimanum, Endar svo stríðið með 
ósigri höfðingjanna en sigri páfaveldis og biskupa. Seinni 
hluti kaflans bendir svo til, að sá biskupasigur varð síðar að 

^Google 



Digitized by ^ 



66 

engu minni ósigri, en hinn. f>á tekur víð Siðabótin og 
hennar lofsðngur. Sá tími hefst raeð mikluin amlóðaskap 
þessa stiftis, sem mist hafði höfuðið með Jóni Arasyni, og 
dæmdi svo þá feðga landráðamenn óg sjálft sig á kongsins 
miskunn ! En svo miðast kvæðið við Guðbrand biskup, hinn 
langmesta mann þeirra tíma þrátt fyrir ráðríki hans og galla 
(Hann var vor annar ,Renaissance 4 maður; hinn Jón Arason). 
Eftir Guðbrand hnignar Hdladýrðinni jafnrallaTgötur, enda 
voru Hólabiskupar eftir hann miklu atkvæðaminni en biskup- 
ar hins gamla stýls — þrátt fyrir þeirra galla. Skálholts- 
biskupar voru drjúgum duglegri alla tfð. Hér nyrðra krepti 
og yfirgangur eldri biskupanna töluvert meira að fé manna 
og frelsi en Skálholtsbiskupar hðfðu gjört hinu stærra stifti; 
hér var minna umdæmið, en voldin og ágirndin söm. Hið 
síðara prentverk á Hólum (á 18. öld) nefni eg ekki; það varð 
að litlum notura. En vel mátti geta hins eina afreks Norð- 
lendinga á 17. öldinni, þess, að landsins sðgu- og fornfræði, 
svo og dálítil lýðmentom, lifnaði fyrst og festi rætur hér 
nyrðra: Guðbr. biskup, Einar í Heydðlum, séra Jón í Lauf- 
ási, Skarðsár-Björn og, einkum Arngrímur lærði. 

En stóll og stifti rýrnaði æ meir og meir, unz hvort- 
tveggja flosnaði upp. Litlu skár gekk og til að lokum í 
suður-stiftinu, og alt fór það líka á hreppinn. 

Síðasti kaflinn á að spá í eyður nútíma og framtíðar, 
og skal um hann ekki fjölyrða, og því síður um skáldskap- 
inn eða hið ,dogmatiska 4 í ljóðunum. Hverjum manni á að 
vera sjálfrátt að fylgja I listum og visindum þeira lífsskoð- 
unum, sem hann vill. Eemur þá þroski hans og einurð bezt 
í Ijós; hann er þá hægt að dæma. En yflrdrepskaparmaður- 
inn dómfellir sig sjálfan fyr eða síðar. 

M. J. 



Digitized by 



Google 



Digitized by 



Google 



Bókaverslun Frfo. Steinssunar 

er venjulega birg af öllum íslenzkum bókum, 'sem hafðar 

cru til sölu í íslenzkum bókaverslunum, ogútvegar fljótt 

og greitt þær, sem vanta og fáanlegar eru. 
Bókaverslunin hefir nokkurt safn af mjög gömlum bókum, 

sem vert væri fyrir bókasöfn og bókasafnendur að skoða. 
Bókaverslunin fær mikið af sýnisheftum af nýustu og beztu 

dönskum bókum og tímaritum, sem menn geta valið úr 

og skrifað sig fyrir. 
Bókaverslunin getur auk þessa pantað bækur frá öðrum 

löndum. 
Bókaverslunin hefir jafnaðarlega beztu og ódýrustu birgðir 

af pappír og öðrum ritföngum. 
Bókaverslunin hefir pappírsbækur fyrir embættismenn, kaup- 

menn, skóla og alþýðumenn. 
Bókaverslunin hefir hljóðfæri, og útvegar alt þeim viðvík- 

jandi, sem beðið er um. 



Digitized by 



Google 



Digitized by 



Google 



Digitized by 



Google 




itized by 



Gc 



Digitized by 



Google 



